AGRIP 



AF 

S Ö (i l ÍSLANDS 



EPTIR 

f ORKEL BJAIiNASON, 

prest á Reynivöllum. 



EEYKJAVÍK, 1880. 



Prbntað í Isafoldar prentsmiðju á hennar kostnað. 



Leiðréttingar: 

Bls. 34 4 stjómar les óstjórnar. 

— 62 15 skólanna — stólanna. 

— 982 4 þó — þá. 



Formáli. 



Um bækling þenna þarf eigi mörg formálaorð, hann 
er eigi svo langr ; hann er ætlaðr til þess, ef til þess 
þykir hæfr, að gefa unglingum, sem ganga eiga mennta- 
veginn, og öðrum þeim er vilja, lítið sýnishorn af æfi- 
ferli þjóðar vorrar. 

Eg var í byrjun í miklmn vafa, hvort eg ætti að 
láta ágrip þetta hafa sem mest af einstökum viðburðum 
og mannanöfnum, eða þá að hafa sem fæst af því, en 
reyna til að taka stuttlega fram almennan þráð sögunn- 
ar, sem lausastan við atburðina. Að láta hið fyrra ráða, 
fannst mér hlyti um of að gjöra ágripið þurrt og leiðin- 
legt að lesa, en væri hinu síðara eingöngu fylgt, virtist 
mér, að þá kynni það að verða miðr áreiðanlegt og fremr 
hugleiðing þess, er ritaði, en saga á rökum byggð. Eg 
hefi nú viljað leitast við að sameina þetta hvorttveggja, 
með því að telja fyrst á hverju tímabili atburði þá, er 
mér þóttu merkastir, og hafa síðan dálítið almennt yfir- 
lit yfir tímabilið. 

Mjög opt hefi eg verið í vafa um, hvað eg ætti að 
taka, og hverju að sleppa, og getr menn jafnan greint á 
um það í stuttu ágripi, enda ímynda eg mér, að það mum 
eigi miima vandhæfi að sernja stutt yfirlit en lengri sögu, 
einkum þegar svo á stendr, að engin samföst saga er til 
áðr, og geng eg að því vísu, að ýmsir kunni að sakna hér 
margs, er þeim þykir að eigi hafi mátt missast, en aptr 
sé það sumt tekið, er óþarft sé ; en menn mega ekki 



IV 



gleyma því, að þegar um margt merkilegfc er að velja, 
en stutt verðr að rita, verðr það töluvert að vera komið 
undir tilfinningu, hvað tekið er. 

Eg hefi skipt ágripinu í tímabil eptir þeim atburð- 
umogþví ástandi þjóðarinnar, ermér virtist gjöra livern 
tíma einkennilegan, og fannst mér, að sú skipting myndi 
gjöra yfirlitið ljósara, og fremr hjálpa til, að festa sér í 
huga breytingar þær, er á hverjum tíma urðu á hinum 
ytri högum og hinu andlega ástandi þjóðarinnar. Ár- 
töhn eru fiest í innilokunarmerkjum og sett þannig, að 
bæði má lesa þau með textanum og sleppa þeim úr ept- 
ir vild. 

Agrip þetta er ekki samföst saga, svo að einn at- 
burðrinn taki við af öðrum í eðlilegu sambandi, en eg 
vona, að þeir, sem um það vilja dæma og getadæmt án 
hlutdrægni, sjái, að slíkt er eigi unnt í svona stuttum 
bæklingi. 

Hinn alkunni vísindamaðr, skólastjóri Dr. Jónfor- 
kelsson, hefir lesið yfir fyrir mig handritið, og þakka eg 
honum hans mörgu leiðréttingar og góðu bendingar. 

Eg bið alla góða menn að virða á betra veg galla 
þessarar litlu ritsmíðar. Auk annars liefir mig vantað 
bækr, tíma og næði til að leysa hana af hendi svo sem 
eg hefði viljað. Að endingu óska eg, að þeir, semunna 
landi þessu og sögu þess, og sjá bækling þenna, mætti 
hafa jafnmikla ánægju af að lesa hann, eins og eg hefi 
liaft af því að búa hann til. 

Beynivöllum, 30. jan. 1880. 

porkell Bjamcison. 




i 











r 

V 

S 

\ 



Efnisyfirlit. 



I. TfmaMlið frá 874 til 1030 . . 

1. Landnám 

2. jpingsetning, söguöldin, lögsögu- 
menn, sumarauki fundinn, fundr 
Grænlands, kristnitekin í lög.... 

II. TímaMlið frá 1030 til 1262 . 

1. Byskupsstólar settir, tíund lög- 

tekin, lög rituð 

2. Kristinréttr settr, sögur ritaðar, 

deilur höfðingja byrja 

3. Sturlungaöldin, landið kemr und- 

ir Norvegskonung 

III. TímaMlið frá 1262 til 1520 

1. Gizur jarl andast, Bafn Oddsson, 
Jónsbók í lög tekin, Staða-Arni. 

2 . N orrænir lögmenn . Á lfr úr Króki . 

Ketill J>orláksson. Útlendirbysk- 
upar. Landið selt á leigu. Smiðr 
drepinn. Ostjórn veraldleg og 
andleg. Eldgos úr Heklu. |>jóð- 
björn kemr út með fjárbeiðslur. 
Yilkin og Pétr byskupar 



. . . . i 

Blaðs. 

1—7. 

7—14. 

. ... 15 

15— 16. 

16— 20. 
20—25. 

. . . . 2Ó 

26—29. 



29—35. 



VI 



, , Blaðs. 

3. Svarti dauði. Arni Ólafsson bysk- 
up. Englendingar taka að sigla 
til landsins og ræna þar. Jón 
Gerreksson byskup. Jón Yil- 
hjálmsson byskup. Björn ríki 
drepinn. Ólafr Rögnvaldsson 
byskup. Stephán byskup Jóns- 
son. Gottskálk byskup Nikolás- 
son og Jón lögmaðr Sigmundar- 
son. Lénharðr drepinn. Diðrik 
Píning hirðstjóri 35 — 49. 

§ 

IV. TíwaMið frá 1520 til 1600 .... 50 

• • 

1. Ogmundr og Jón Arason byskup- 

ar. Siðbótarmenn í Skálholti. 

Byskupar takahirðstjórn. Krist- 

ján III tekr konungdóm. Gizur 

kosinn byskup í Skálholti. Jón 

Arason og fylgismenn hans neita 

að taka við siðbótinni. Kristófer 

• • 

kemr út og lætr taka Ogmund. 

Siðbótin tekin í lög fyrir Skál- 
lioltsbyskupdæmi. Gizurandast. 50 — 55. 

2. Byskupskosningí Skálholti. Mar- 
teinn verðr byskup. Jón ríðr í 
Skálholt og vestr í Dali. Mar- 
teinn kemr ut og lætr ónýta dóma 
Jóns og gjörninga. Jón fær bréf 
frá páfa. Marteinn tekinn hönd- 
um. Jón byskup tekr Skálholt, 

Yiðey og Helgafell. Jón og syn- 
ir hans teknir höndum og teknir 



Blaðs. 



7 1 - 



VII 



Blaðs. Blaðs. 



af lífi. Hefndir norðanmanna. 
Sendimenn konungs taka eiða 
af íslendingum. Marteinn boðaðr 

utan 55 — 62. 

3. Skólar settir. Stóri dómr. Guð- 
brandr verðr byskup og setr 
prentsmiðju. Guðbrandr fær 
verzlunarleyfi. Eggert ræntr. 
Vopnadómr. Deilur Jóns lög- 
manns og Guðbrands 62 — 70. 

V. TímaMið frá 1600 til 1786 ; 

1. Harðindi. Verzlun seld á leigu. 

Spánskir víkingar. Fjandskapr 
Herlufs Daa og Odds byskups. 
Guðbrandr byskup kærðr fyrir 
konungi, hann andast. Tyrkir 
ræna. Galdrabrennur. Taxti 

settr. Hinrik Bjelke höfuðsmaðr. 71 — 76. 

2. Friðrik þriðji verðr einvaldr. 

Kristján fimmti hylltr. Brynjiilfr 
byskup. Fógeti, amtmaðr, stipts- 
bef alningsmaðr settir. Lögmönn- 
um boðið að semja nýja lögbók. 

— Harðræði við landsmenn. — 

Jón Vigfússon. Lauritz Gottrup 
sendr til Kaupmannahafnar. 

Arni Magnusson og Páll Vídalín 
ferðast um landið 77 — 83. 

3. Stóra bóla. Oddr Sigurðarson. 

Harboe sendr út. Skúli landfó- 
geti. Verksmiðjurnar. Eggertog 



-ioo. 



VIII 

Blaðs. Blaðs. 

Bjarni ferðast. Eldgos og fjár- 
kláði. Landlæknir settr. Nefnd 
sett og ýmsar endrbætr gjörðar. 

Verzlun gefin frjáls við allaþegna 
Danakonungs. Eldgos og harð- 
indi. Jón Eiríksson 83-100. 

VI. TímaMlið frá 1786 til 1874 .... 101 - 133 . 

1. Hin almenna bænarskrá íslend- 
inga um verzlunurfrelsi. — Al- 
þingi lagt niðr. — Prentsmiðja, 
byskupssetr og skóli lagt niðr að 
Hólum . — () lafi stipt amtmanni 
vikið frá embætti. — Styrjöldmilli 
Dana og Englendinga, óeirðir 
Jörgensens. — Danir láta Norveg. 

— Bókmenntafólagið. — Magnús 
Stephensen 101-111. 

2. Báðgjafarþing sett í Danmörku, 
en embættismannanefnd á ís- 
landi, og svo síðan alþingi. Lat- 
ínuskólinn endrbættr og presta- 
skóli settr. Hin íslenzka stjórn- 
ardeild stofnsett. Frjáls verzlun 
leiddílög. Fjárkláðinn. Stjórnar- 
bótarmálið. Lög um stöðu Islands 
í ríkinu sett 1871. Landshöfð- 
ingjaembættið stofnað 1872. 

Landið fær stjórnarskrá 5. jan. 

1874. þúsundárahátíðin 111-133. 



I. 



Tímabilið frá 874 til 1030. 



1 . Landnám. 

e Ye> 

•JUfcand það, er vér byggjum, fannst fyrst, svo að sögur 
fari af, eptir miðja 9. öld. Sá er fyrstr fann það, var 
Naddoðr víkingr. Einhverju sinni, þá er hann vildi halda 
frá Norvegi til Esereyja, hrakti hann af leið vestr 1 liaf, og 
fann þar land mikið. Kom hann að landi þar sem nu 
heitir Keyðarfjall. Samsumars hélt hann til Færeyja, 
og er hann sigldi frá landinu, féll snær á fjöll, og-kallaði 

hann því landið Snæland. 

Næstr honum kom sænskr maðr Garðar Svafarsr 
son til landsins ; hann fór að leita þess að tilvísun móð- 
ur slnnar ; gékk honum ferðin greitt, sigldi umhverfis 
landið og sá, að það var eyland ; dvaldi hann einn vetr 
nyrðra í Húsavík við Sk j álf andaflóa og helt síðan heim 
aptr til Norvegs. Nefndi hann landið Garðarshólma og 
lofaði mjög. 

Nokkru síðar fór Hrafna-Flóki Yilgerðarson (svo var 
hann nefndr af 3 hröfnum, er hann hafði með sér), að 
leita Garðarshólma ; lagði hann út frá Hörðalandi í Nor- 
vegi ogkom austan aðH'orni, sigldi vestr fyrirlandið og 
inn á Barðaströnd og dvaldist þar um vetr. Um vonð 
gékkhann upp á fjall eitt hátt, og sá hann þá fyrir norð- 
an fjallið fjörð einn fullan af ísi ; nefndi hann þá landið 

A 



2 



ísland, en fjörðinn ísafjörð. Annan vetr var Flóki í Borg- 
arfirði og sneri síðan aptr og lastaði landið mjög, en 
jpórólfr skipverji hans kvað þar drjúpa smjör af hverju 
strái. 

Engir af mönnum þessmn tóku sér í það sinn ból- 
festu á landinu, en það vóru fyrst þeir fóstbræðr Ingólfr 
Arnarson og Hjörleifr Hróðmarsson, sem fóru hingað x 
þeim tilgangi að taka sér hér aðsetr. þeir höfðu drepið 2 
sonu Atla jarls á Gaulum og fyrir þá sök urðu þeir að láta 
óðul sín í Norvegi og fara útlagir af landi innan þriggja 
ára. Fóru þeir þá að leita íslands, tóku land á Austfjörð- 
um og vóru þar einn vetr ; að því búnu héldu þeir á brott 
aptr. Báðstafaði þá Ingólfr fjárhlut þeirra fóstbræðra, 
en Hjörleifr var í hernaði. En er þeir þóttust ferðbúnir, 
héldu þeir alfai-ið til íslauds og stýrði sínu skipi hvor 
þeirra, ogvar það árið 874. En er þeirsáu landið, skild- 
ust þeir, og tók Ingólfr land þar, er síðan heitir Ingólfs- 
höfði, en Hjörleif rak vestr með landi, unz hann lendi 
við höfða þann, er við hann er kendr. þar var hann mn 
vetrinn ; en um vorið drápu þrælar hans hann, og félaga 
hans alla, og fóru síðan með konur þeirra og fjárhlut út 
í eyjar, þær er þar hggja fyrir landi, og síðan eru nefnd- 
ar Vestmannaeyjar. Ingólfr fékk drepið þrælana og hélt 
síðan vestr um landið með sjó fram, unz hann festi byggð 
á Arnarhóli í Beykjavík, því að þar bar öndvegissúlur 
hans að landi ; nam hann land allt milli Hvalfjarðar og 
Olfusár. Ingólfr er merkastr allra landnámsmanna, því 
að hamx kom að óbyggðu landi. 

56 ár (frá 874 — 930) eru talin landnámsár landsins. 
Kómu sumir landnáxnsmenn beina leið hingað frá Nor- 
vegi, og dró það marga til íslandsferðar þaðan, að þeir 
vildu ekki þjóna Haraldi konixngi hárfagra, sem epth - 



3 



Hafrsfjarðarorustu (872) varð einvaldr í Norvegi; aðrir 
kómu hingað frá Irlandi, SkotlandiogYestreyjum, eink- 
mn eptir að ríki Norðmanna, sem forsteinn rauðr, 
sonr Ólafs livíta og Unnar djupúðgu, stofnaði, leið undir 
lok, er Skotar drápu hann (880). 

í landnámi Ingólfs byggðu þeir frændr, Helgi bjól- 

• • 

an, sonr Ketils flatnefs, og Orlygr gamh Hrappsson; 

• • 

Helgi bjó að Hofi, en Orlygr að Esjubergi á Kjalarnesi. 
þ>á má nefna jpórð skeggja, bróður Orlygs ; hann bjó á 
Skeggjastöðum í Mosfellssveit. Kona hans var Yilborg, 
dótturdóttir Játmundar Englakonungs ; allir þessir kómu 
hingað vestan um haf. 

Sama ár, sem Ingólfr byggði í Keykjavík, er Rang- 
árþing numið. þar nam fyrstr land Ketill hængr, ágætr 
maðr úr Naumudal í Norvegi. Hann brenndi inni Hildi- 
ríðarsonu, er rægt höfðu þórólf Kyeldúlfsson ; nam hann 
frá þjórsá að Markarfljóti og bjó að Hofi á Rangárvöllum ; 
sonr hans var Hrafn, er fyrst var lögsögumaðr. I land- 
námi hans var ágætastr landnámsmaðr Sighvatr hinn 
rauði, faðir eða afi Marðar gígju. 

Ari síðar (878) nam Skallagrímr Kveldúlfsson þver- 
árþing. þeir feðgar flýðu land fyrir Haraldi hárfagra 
eptir dráp þórólfs Kveldúlfssonar, en gátu þó áðr rekið 
hanna sinna á konungi. Kveldúlfr andaðist í liafi, en 
lét segja syni sínmn, að setjabólstaðþar nálægt, erkistu 
sína bæri að landi. Skallagrímr nam Borgarfjörð og 
bjó að Borg á Mýrum. 1 landnámi hans byggðu þeir 
Óleifr hjalti, faðir þórarins er lögsögu hafði, ogbjó hann 
að Yarmalæk, og Önundr breiðskeggr, faðir Tungu-Odds. 

Hér mn bil 6 árum síðar (884) byrja landnám á 
Breiðafirði, og komu þangað hin mestu göfugmenni. 









Syðra part fjarðarins sem kallaðist f>órsnesþing nam 
fyrstr þórólfr Mostrarskegg ; helgaði hann J>ór land sitt 
og kallaði þórsnes. |>ar reisti hann hof mikið og setti 
héraðsþing og nefndi bustað sinn Hofstaði ; var þór hinn 
mesti ástvinr hans. Sunnan Breiðafjarðar nam og land 
Bjöm austræni sonr Ketils flatnefs, ensystir hans Unnr 
djúpúðga, ekkja Ólafs hvíta konungs á írlandi, nam Dala- 
lönd austan fjarðarins ; hún kom til íslands af Skotlandi 
eptir fall forsteins rauðs sonar síns. Björn bjó í Bjarn- 
arhöfn, en Unnr í Hvammi. Hún var hin mesta vegs- 
kona og skörungr. J>á er hún var hnigin mjög, bauð liún 
vinum sínum og vandamönnum til veizlu ágætrar, og er 
veizlan hafði staðið þrjár nætr, gaf hún þeim gjafir, og 
réð þehn heilræði ; sagði hún, að veizlan skyldi þá enn 
standa þrjár nætr og vera erfi sitt, ogþáhina sömu nótt 
andaðist hún. Vestan megin fjarðarins námu þeir land, 
Geirmundr heljarskinn og Úlfr skjálgi frændilians. Geir- 
mundr var einhver hinn göfgasti allra landnámsmanna, 
bar hann konungsnafn og var sjálfr konungborinn. A 
Hornströndum nam hann mikið land og átti þar fjögur 
stórbú, og er liann fór milli búa sinna, var hann við átta 
tigi manna, en sjálfr bjó hann á Geirmundarstöðum. 

Litlu síðar (890 — 900) námust Strandir, Húnavatns- 

/ • • 

sýsla og Eyjafjörðr. A Ströndum var Onundr tréfótr 
langfrægastr landnámsmaðr ; hann barðist á Hafrsfirði 
móti Haraldi hárfagra, þar lét hann fót sinn ; varð hann 
síðan að flýja land, og dró það hann seinna til íslands- 
ferðar, og var þá mikið byggt af Ströndum, er hann kom 
út. I Húnavatnsþingi var Ingimundr gamli merkastr allra 
þeirra er þar tóku byggð, og einn hinn bezti maðr í heiðn- 
um sið ; hann var vin mikill Plaralds konungs og að hans 
ráði fór hann út til Islands ; nam hann Vatnsdal og bjó 



5 



að Hofi. — Miðfjörð nam Skinna-Björn; hann var far- 
maðr mikill, en er honum leiddust kaupferðir, fór hann 
til íslands ; hans sónvar Miðfjarðar-Skeggi.— Eyjafjörð 
allan nam Helgi hinn magri ; móðir hans var konungs- 
dóttir af írlandi. Helgi var að nafni kristinn og nefndi 
bse sinn Kristsnes, en ])o het hann a j)or til sasfara og 
harðræða. Mörgmn gaf hann af landnámi sínu, og var 
þeirra helztr Hámundr heljarskinn bróðir Geirmundar, 
hann átti dótturHelga ogbjóaðEspihóli.— í f>ingeyjar- 
þingi nam Bárðr Bárðardal og bjó að Lundarbrekku ; 
kom hann út snemma landnámstiðar. Hann tok eptir 
því, að veðr mundu betri fyrir sunnan land, og flutti hann 
sig því suðr í Skaptárfellsýslu og bjó að Gnúpum í Fljóts- 
hverfi. Annar ágætastr landnámsmaðr í þessu þingi var 
Eyvindr, sonr þorsteins höfða hersis á Hörðalandi ; hann 
nam Beykjadal og bjó á Hólgastöðum. 

Um og eptir 900 námust þessi héruð : Skagafjörðr, 
Austfirðir, Skaptárfellsþing og Árnesþing. í Skagafirði 
vóru þessir landnámsmenn helztir : Sæmundr hinn suðr- 
eyski , fóstbróðir Ingimundar gamla , hann nam Sæ- 
mundárMð alla ; Eiríkr, hann nam hið fremsta fjarðar- 
ins og bjó í Goðdölum ; Hjalti, er nam Hjaltadal, það 
liefir erfi verið ágætast á landi hér, er synir hans gjörðu 
eptir hann ; og Höfða-þórðr, er kominn var af Bagnari 
loðbrók ; nam hann Höfðaströnd alla og bjó að Höfða. 
þórðr átti ellefu sonu og átta dætr og varð hinn kynsæl- 
asti maðr. — A Austfjörðum námu þeir land : þorsteinn 
hvíti, hanu bjó að Hofi, frá honum eru Hofsverjar komn- 
ir ; Lýtingr, er nam Vopnafjarðarströnd hina eystri og 
bjó í Krossavík, og Hi'afnkell Fi’eysgoði ; hann nam 
Hrafnkelsdal; allir þessir menn tóku sér bólféstu í Norðr- 
múlasýslu. — í Suðrmúlaþingi eru þeir taldir göfgastir 



6 



landnámsmenn : f>eii- bræðr, Ketill þrymr og Graut-Atli, 
þeir námn Fljótsdal neðanverðan; og Brynjólfr gamli, 
hann nam Fljótsdal ofanverðan, Skriðdal og Völlu. f>á 
má og telja Una hinn danska landnámsmann í þessu 
þingi. Hann fór til íslands nálægt miðri landnámstíð 
að ráði Haralds konungs og nam fyrir sunnan Lagarfijót. 
Atti hann að vinna landsmenn til að ganga konungi til 
handa, en verða sjálfr jarl yfir landinu, en menn tóku 
honum þar illa, ogvar þeim ójafnaðr konungsí of fersku 
minni til að vilja gjörast honum lýðskyldir. Varð Uni 
að flytja sig þaðan suðr í Skaptárfellssýslu, og þar fóll 
hann nokkrum árum síðar. 

Af þeim eru tóku sér byggð í Skaptárfellsþingi vóru 
tveir göfgastir : Annar var Hrollaugr son Bögnvalds 
Mærajarls, bróðir Göngu-Hrólfs, er vann Norðmandí; 
hann hafði svo sem faðir hans vingazt við Harald, fór 
að hans ráði til I slands og nam austrhluta Skaptárfells- 
sýslu. Hinn var Özur Asbjamarson, afkomandi Bjarn- 
ar búnu ; frá honum er kominn Brennufiosi og aðrir 
Freysgyðlingar. Enn má telja Ketil fíflska, dótturson 
Ketils flatnefs ; Ketill bjó í Kirkjubæ og var kristinn vel, 
en afkomendr hans vóru þeir einu, er jafnan héldu kristna 
trú. í Árnesþingi má og nefna 2 ágæta landnámsmenn. 
Annar þeirra var Hásteinn sonr Atla jarls hins mjóva ; 
hann kom skipi sínu fyrir austan Stokkseyri og nam Fló- 
ann ; var hann höfðingi mikill og spakr að viti. Hinn 
var Ketilbjörn hinn gainli, er nam Grímsnes ofanvert, 
Laugardal og Byskupstungur, og bjó að Mosfelli. Hann 
var svo auðugr að lausafé, að hann vildi láta gjöra bita 
af silfri í hofi því, er synir hans gjörðu, en er hann fékk 
því eigi ráðið, fal hann silfr sitt ; af Ketilbirni eru hinir 
ágætu Haukdælir komnir, og eru nú, svo sem vita má, 



7 



hér taldir að eins fáir af þeim hinum mikla sæg, er til 
landsins kom og tók sér hér byggð, en þessir eru hinir 
helztu, þó að margir aðrir sé all-merkir. 

2 . pingsctning , söguöldin , lögsögumcnn , sunutvcLuki 

fundinn , fundr Grœnlands, kristni tckin í lög . 

Jafnótt sem landið byggðist, vóru hof reist, til þess 
að menn gæti þar tignað guði sína, og þing sett, til að 
skipa málum manna, og gjörðu þettaíhéraðihverjuþeir, 
er göfgastir vóru og ríkastir; stóðu þéir síðan og niðjar 
þeirra fyrir helgihöldum, og letu gjalda toll til hofanna 
og nefndu menn í dóma á þingunum, og vóru þessir menn 
kallaðir goðar. þeir vóru hinir æðstu valdamenn hver í 
sínu héraði, en þeir sem lutu stjórn þeirra nefndust þing- 
menn þeirra. Goðarnir máttu kveðja þingmenn sma, til 
aðfylgja sér að málum og veita sér vígsgengi. þeir lögðu 
og verð á vörur kaupmanna, og skipuðu útlendum mönn- 
um á -sdst, þá er þeir vóru hér á landi um vetr. þeir önn- 
uðust og sveitarstjórn og höfðu jafnvel gætr á búskap 
manna. Goðorðin géngu í ættir og var því landstjórnin 
arfgcng höfðingj as tjórn . 

Brátt var landinu skipt í fjórðunga ; voru 3 þing í 
f j órðungi hverjum, nema í Norðlendinga fjórðungi vóru 
þau fjögur, eníþingi hverju vóru goðar þrír. I fjórðungi 
hverjum varð skjótt eitt þingið nokkurs konar yfirþing, 
að því leyti, að þangað var stefnt málum þeim ur fjórð- 
ungnum, er mikils þóttu varða og menn treystust eigi 
að fá útkljáð á héraðaþingunum, en þeir sem ríkastir 
vóru, settu fjórðungsþingin í sínu héraði. A þingunum 
vóru dæmd mál manna og lögskil innt af höndum. 

En brátt fundu menn, að ekki mátti við það lilíta, 
að eigi væri ein lög um land allt, og að nauðsýn bar til 



8 



Þess, að stjórnarmenn landsins ætti allir þing með sér, 
til að setja lög og skipa málum þeim, er ekki urðu út- 
kljáð heima í héruðum ; fyrir því sendu menn tiINorvegs 
Úlfljót; hann var af ætt Hörða-Kára. Skyldihann setja 
ein lög fyrir land allt. Lög þessi setti hann að ráði þor- 
leifs hins spaka, og vóru þau sniðin eptir Gulaþingslög- 
uin, en þar breytt, er þess þurfti ; og er Úlfljótr kom út, 
var alþingi sett. Hafði fóstbróðir hans Grímr geitskór 
kannað landið, til að velja þmgstaðinn, og var hann á 
þingvelli við Öxará, svo sem kunnugt er. Alþingi var 
sett 930 , þa var og kosinn hinn fyrsti lögsögumaðr, 
Hrafn Hængsson. Lögsögumaðrinn var nokkurs konar 
formaðr þingsins ; skyldi hann á hverjum þrem sumr- 
mn segja upp lög landsins að lögbergi, en á hverju sumri 
þingsköpin. Hann skyldi og jafnan skera úr því, hvað 
lög væri, þá er menn greindi á mn það, og var þeim úr- 
skurði hlýtt. Lögréttumennirnir kusu lögsögmnanninn 
til þriggja ára í byrjun alþingis, og hafði hann að laun- 
mn fyrir starfa sinn 2 hundruð vaðmála af lögréttufjám ; 
hann átti og sektir hálfar, er dæmdar vóra á alþingi. — 
Á alþingi var lögréttan ; í henni sátu 144 menn, 48 goð- 
orðsmenn og 96 menn aðrir, er goðarnir nefndu til þess. 
í lögréttunni fór fram lagasetning landsins, en af henni 
fara ekki miklar sögur, því að þar fór allt fram með friði 
og spekt. — Svo sýnist, sem að á alþingi hafi að eins ver- 
ið í öndverðu einn dómr, sem öll mál kómu í, og var svo 
fram að 965 ; þá setti þórðr gellir fyrirmaðr Breiðfirð- 
inga fjórðungsdóma á alþingi, 1 fyrir hvern fjórðung 
landsins, og skyldu öll þau mál, er til alþingis kæmi, 
sækja í dóm þess fjórðungs, er sá átti þingfesti í, er fyr- 
ir sökum var hafðr. í fjórðmigsdómana nefndu goðarnir 
einn mann hver, en í Norðlendinga fjórðungi nefndu 12 



9 



goðar 9 dómendr og sátu þá 36 menn í dómi. — Löngu síð- 
ar (1004) setti Njáll fimtardóm, sem var eins konar yfir- 
dómr, ogkómuþangað mál öll um þingsafglöpunogmútur. 

Til alþingis riðu ár hvert nálega allir höfðingjar 
landsins með meiri eða minni sveit manna, og fór það 
eptir ríki þeirra og skörungskap, en einkum drógu þeir 
þangað fjölmenni mikið, er þar áttu málum að gegna, 
því að opt vóru málalokin eins mikið komin undir liðs- 
afla og ríki þeirra, er sóttu þau eða vörðu, eins og undir 
góðu málefni. Málfærsla öll var flókin, enda beittu lög- 
kænir menn einatt lagakrókum til að ónýta mál mót- 
stöðumanna sinna. Landið vantaði almennt framkvæmd- 
arvald, og fyrir því gjörðust þeir, er í iitlegð féllu, opt 
stigamenn, og gjörðu þá einatt meira spell almennum 
friði en áðr, án þess þeim yrði hegnt eða þeir af lífi teknir. 
J>ó þykja dómar og lög forfeðra vorra að mörgu leyti 
vitrleg og liagfeld eptir ásigkomulagi lands og þjóðar. 

Til alþingis kómu og skáld og sögmnenn til að sýna 
þar íþrótt sína, skrautbiuiar meyjar og fríðir yngissvein- 
ar, og mágetanærri, að þar hefir verið fjörugt líf og fríð 
samkoma, þar sem hið göfgasta og helzta fólk landsins 
var saman komið. 

Með enda landmimstíðar og setningu alþingis hefst 
söguöld landsins. Stendr hún yfir um 100 ár (frá 930 til 
1030). Á þessum hundrað ára tíma gjörast náhga allar 
sögur vorar. Sumar þessar sögur eru mn deilur höfðingja, 
svo sem Hænsa-J)óris saga, Eyrbyggja og Ljósvetninga 
saga ; Hænsa-J)óris saga segir frá brennu Blundketils, 
og deilu þeirra þ>órðar gellis og Tungu-Odds, en þeir vóru 
einhverjir hinir mestu höfðingjar landsins um miðja 10. 
öld, ]?órðr í Breiðafirði,enTungu-Oddr í Borgarfirði. Eyr- 
byggja saga gjörist mest um hinn síðara hluta 10. aldar; 



10 



aðalefni kennar er um Snorra goða, er frá 980 til 1031 
var ágætastr maðr vestan lands, og um deilur kans við 
Arnkel goða og Eyrkyggja. Ljósvetninga saga er um 
fjandskap þeirra Guðmundar ríka og Eyjólfs lialta son- 
ar kans við Ljósvetninga, en þeir feðgar vóru síðasta 
kluta 10. aldar, og allan fyrra kelming 11. aldar einkverjir 
mestu köfðingjar norðan lands. 

þá eru nokkrar af sögum vorurn um körmuleg frænd- 
víg, svo sem Laxdælaog Yopnfirðinga saga. Báðarþess- 
ar sögur lýsa því, kvernig frændr og vinir urðu óvinir og 
bárust banaspjót á. Harðar saga, saga Gísla Súrssonar og 
Grettis saga segjafráþví, kvernig afbragðsmenn, eins og 
reknir af forlögunum, fallaísekt ogutlegð. Sögurþessar 
skýra ljóslega frá því, liversu líf útlegðarmanna var 
körmulegt, og kversu mikið tjón þeir urðu að vinna 
mannlegu félagi, til að forða lífi sínu, er kvergi var ör- 
uggt. þá er að telja þær sögur, þar sem kvennaást verðr 
orsök til fjandskapar og vígaferla ; um þetta efni kljóð- 
ar Kormaks saga, og þó einkum saga Gunnlaugs orms- 
tungu og Bjarnar saga Hítdælakappa. Egils saga er ein 
í sinni röð, að því leyti, að aðalefni kennar gjörist í Nor- 
vegi. Hún lýsir yfirgangi Haralds kárfagra, og kvernig 
kann tók af lífi ágætan mann þórólf Kveldúlfsson af rógi 
vondra inanna, og svo aptr lieipt og liefnd þeirra feðga 
Kveldúlfs og Skallagríms við konung. En seinna er sagt 
frá viðreign Eiríks blóðöxar Haraldssonar og Egils Skalla- 
grímssonar, en þeir tóku við fjandskapnum af feðrum 
sínum og mátti furðu kalla, hversu vel Agli endist að etja 
kappi við konung, enda var hann kið mesta mikilmenni. 
þá er að geta hinnar merkustu af sögum vorum Njálu. 
Höfuðmenn kennar eru : kin kugprúða og hreinhjartaða 
ketja Gunnar á Hlíðarenda, kinn spakvitri ráðsnilkngr 



11 



Njáll oghinn slægvitri og hrekkvísi rógberi Mörðr. fessi 
saga sýnir oss berlega, hversu ágætustu menn eru und- 
irorpnir hatri, öfund og rógi vondra manna, og hún lýsir 
betr en nokkur önnur af sögum vorum mannlegu hjarta 
og tilfinningum þess. 

Fram að 1030 vóru lögsögumenn sex ; helztir þeirra 
vóru Jorkell máni, sonarsonr Ingólfs landnámsmanns 
(970 — 984) og Skapti þóroddsson (1000 — 1030). þorkell 
máni var hinn vitrasti og bezti maðr; kemr hann víða við 
sögur og hvervetna til að semja friðogsátt; á banadægri 
fal hann önd sína þeim á hendi, er sólina hefði skapað. 
Skapti þóroddsson var skörungr hinn mesti, og meðan 
hann var lögsögumaðr, urðu margir höfðingjar og ríkis- 
menn sekir og landflótta fyrir vígaferli og yfirgang, og 
ber það vott um ríki hans og stjórnsemi. 

Á söguöldinni gjörðist margt, svo sem vita má, er 
héryrði oflangt upp aðtelja, en flest af því laut að víga- 
ferlum og þingdeildum. þ>ó urðu þá þrír atburðir áðrir 
næsta merkir, er eigi má ganga fram hjá. Hinn fyrsti er 
sá, að tímatal var rétt með því að sumarauki fannst, 
annar, að Grænland byggðist, og hinn þriðji, að kristni 
var í lög tekin. 

Sá er fann sumarauka hét f>orsteinn surtr ; hann 
var sonarsonr þórólfs Mostrarskeggs. Pyrir hans daga 
töldu menn í ári hverju 364 daga og tóku þó eptir þvf af 
sólargangi, að þetta mátti eigi svo vera, en gátu þó eigi 
úr ráðið. þá lagði þorsteinn það ráð á alþingi, að auka 
einni viku við smnarið sjöunda hvert ár, og varþaðþeg- 
ar í lög tekið, og gjörðist þetta skömmu fyrir 960. 

Eiríkr hinn rauði fann Grænland ; hann fór með 
föður sínum afNorvegi fyrir víga sakir og byggði á Horn- 
ströndmn ; þaðan fluttist hann vestr í dali og síðan út í 



12 



• • , 

Oxney á Breiðafirðí. Eiríkr var vígamaðr mikill, og fyrir 
því fór liann í landaleit vestr í haf (982) og fann þá land, 
það ei hann nefndi Grænland, og kvað hann menn mundu 
fremr fýsast þangað, ef nafn væri fagrt. þreni árum síðar 
fór hann að byggja landið, og þar andaðist hann í friði 
nokkru síðar. A Grænlandi varð blómleg byggð og bysk- 
upssetr, er kristni kom þar. Frá Grænlandi fann sonr Ei- 
ríks Leifr hinn heppni Ameríku (1000) og var þangað um 

tíma sigling nokkur, þótt ekki staðfestist þar byg-ðin 
sem miðr fór. íbo ’ 

Flestir vóru landnámsmenn heiðnir, en þó nokkrir 
kristnir, en sú kristni hvarf brátt alstaðar nema í Kirkju- 
bæ íyrir austan. 981 kom hingað til lands byskup sunn- 
an af Saxlandi, Friðrik að nafni, til að boða hér kristna 
tru ; með honum var maðr íslenzkr, þorvaldr Koðráns- 
son frá Griljá ; dvöldust þeir hér á lándi fimm ár og boð- 
aði byskup trúna með hógværð og kærleika, en varð þó 
all-lítið ágengt. — Tíu árum síðar sendi Ólafr Tryggvason 
út Kogað Stefni þorgilson ; átti hann að boða land°smönn- 
um trú, en er menn vildu eigi skipast að orðum hans, 
varð hann reiðr og tók að brjóta hof og hörga, og var 
hann þá sekr gjör af frændum sínmn, sonum Ósvífs liins 
spaka, er hann hafði verið hér á laudi eitt ár, og fór 
hann viö það af landi brott til Norvegs. Sama sumarið 
sem Stefnir fór utan, sendi Ólafr konungr hin-að aptr 
þangbrand prest, til að brjóta ísleudinga til hlýðni við 
kristna trú. þangbrandr var hér á íandi tvö ár; kendi 
hann víða trú og varð all-mikið ágengt ; óx við þ’að hatr 
heiðmna manna við kristna trú, enda var þangbrandi 
jafntamt, að vega menu og boða trú. Varð þá höfðin«- 
ínn Hjalti Skeggjason (999) S ekr á alþingi um guðlöstun, 
eu þangbrandi var eigi lengr. vært ; fóru þeir þá og Giz- 



13 



ur hvíti með þeim til Norvegs. þangbrandr kvað íslend- 
inga illa viðreignar, og að þar myndi kristni seint við- 
ganga. Varð konungr þá reiðr mjög, og ætlaði að láta 
drepa nokkra íslenzka menn, er vóru í þrándheimi. En 
þeir Hjalti og Gizur báðu þeim griða, og hétu aðfaratil 
íslands og flytja þar trúarboð ; tók konungr máli þeirra 
vel, og létu þeir í haf vorið eptir og kómu út í Vestmanna- 
eyjum rétt fyrir þing, og héldu þegar til alþingis, lá þá 
við sjálft, að kristnir menn og heiðnir myndi berjast þar 
. á þinginu, og sögðust þeir úr lögmn hvorir við aðra. 
Kusu kristnir menn Hall af Síðu fyrir lögsögumann, en 
Hallr fal þorgeiri, er þá var lögsögumaðr, að segja upp 
lög kristinna manna. Lá hann í búð sinni heilan solar- 
hring með feld yfir höfði ; síðan stefndi hann þingheimi 
til lögbergs, hélt hann þar tölu og sýndi fram á, til hví- 
líkra vandræða það myndi horfa, ef allir menn á landinu 
hefðieigihin sömu lög; hétu menn þá, að haldaþaulög, 
er hann setti, og kvað hann þá á, að allir menn á landi 
hér skyldi skýrast og trúa á einn guð ; en forn lög um 
útburðbarnaoghrossakjötsát skyldi mega haldast, blóta 
mætti og á laun, ef eigi yrði vottfast. Heiðnir menn 
þóttust brögðum beittir, en gátu ekki að gjört. Kristin 
trú var þannig lögtekin seint í júni 1000 og þingheimr 
skýrðr, en margir voru fyrst framan af kristnir að eins 
að nafni, eins og geta má nærri. 

Einkenni forfeðra vorra á þeim tíma, er vér höfum 
nú yfirfarið, var hreysti, þreklyndi, drengskapr og löngun 
eptir frægð. þegar á barnsaldri lærðu frjálsbomir menn 
að beita vopnrnn ogvegamenn, enda vóru vígaferli næsta 
tíð ; hugleysi þótti hin mesta vanvirða, en sómi að reka 
harma sinna með opinberum mannhefndum, og liið f egrsta 
þótti, að bregða sér livorki við sár né bana. Að svíkjast 



14 



að óvinum sínum og vega launvíg, þótti ekki sæma, enda 
var slíkt ekki títt. Flestir göfugra manna synir fóru til 
annara Ianda þegar á ungmn aldri til að leita sér fjárog 
frama, því að þá þótti sá naumast að manni, er ekki sá 
nema ættjörð sína. Héldu sumir í hernað eða géngu á 
mála hjá konungum og þágu einatt af þeim liinn mesta 
veg. Aðrir, er skáld vóru, sem þá var all-títt, fóru frá 
einni hirð til annarrar, til að kveða lof um konunga og 
jarla og þágu fyrir gull og gersemar að launum. þáfóru 
og nokkrir með kaupeyri sinn milli landa, til að græða 
fé, en gátu þó jafnframt beitt vopnum sínum, er áþurfti 
að halda, til að verja fé og fjör. f>á er menn höfðu ver- 
ið erlendis um hríð, héldu menn venjulega hehn til ætt- 
jarðar sinnar með fé og sæmd og staðfestu ráð sitt. 

Mannfundir vóru tíðir, bæði til stjórnarathafna og 
skemmtana. í sögiun vorum er opt getið um f jölmennar 
samkomur til glfmu, knattleika og hestaats ; sýndu karl- 
menn þar hrevsti sína og fimleik, en konur sátu og horíðu 
á; erfi og vinaboð vóru og mjög almenn og á stundum 
fjölmenn. Sottuþau jafnvel höfðingjar úr f j arlægum hér- 
uðum og þágu dýrar gjafir, er þeir hóldu heimleiðis. 

Er vér skoðmn þessa hlið hins forna lífs, er það 
glæsilegt, en það hefir og sínar skuggahliðar. Líf og 
eignir manna vóru sífeldri hættu undiroi-pnar ; sá hinn 
minni máttar átti ærið óhægt að ná rétti sínum, þvi að 
aflréðeinatt málalokum, ogmeginpartrþjóðarinnar vóru 
þrælar og þjónar, sem að mestu leyti fóru á mis við 
nautn og gleði hfsins. Á þessum tíma byrjaði og hörm- 
ung su, er einatt síðan hefir þjakað þessu landi. Um 
970 kom hið mesta hallæri, svo að menn átu hrafna og 
tófur og allt sem tönn festi á. Nokkrir létu og drepa gam- 
almenni og aðra órnaga, en þó féllu menn í hungri. ° 



II. 



Tímabilið frá 1030 til 1262. 



1. BysJcupsstólar settir, tíund lögtehin , lög rituð . 

fetta tímabil látum vér ná fram að 1262, er landið 
komst undir Norvegskonung, og virðist mega skipta því 
í þrjá kafla. Hlnn fyrsta látum vér ná fram að 1120, og 
köllum það friðaröldina ; annan frá 1120 fram að 1230, 
og köllum það rituldina, en hinn síðasti er Sturlunga- 
öldin , sem endar við 1262. 

Á hinum fyrsta kafla virðist svo sem verið hafi 
hinn mesti friðr og spekt, og kyrð álífi þjóðarinnar. Frá 
þeirn tímum eru svo að kalla engar sagnir um deilur, og 
er það jafnan hinn ljósasti vottr friðarins, og í annálum 
er þá mjög sjaldan getið vígaferla og annara hryðju- 
verka. Kristin trú virðist þá hafa haft sín blessunar- 
ríku áhrif á hugi og hjörtu manna, og snúið þehn frá 
hernaði og manndrápmn, enda lýtr flest á þessum tím- 
um að því, að koma reglu á kristnihald og kirkjustjórn, 
bæta siðferði manna og efla upplýsing klerka. Höfð- 
ingjarnir höfðu reist kirkjur á jörðum sínum, og tóku nú 
margir þeirra prestvígslu, og ýmsir af þeim fóru til ann- 
arra landa til skólanáms. 

Ólafr hinn lielgi liafði sent liingað útlenda byskupa 
til að koma kirkjustjórninni í fastar skorður, og fengið 
íslendinga til þess, að nema það úr lögurn sínum, erhon- 
um þótti mest á móti kristinni trú (1018). En öðruvís 



16 



gékk konungi, þá er hann vildi koma Islendingum til að 
ganga sér til handa og gjörast þegnar síriir, því að fyrir 
það tóku þeir þvert, enda vildu þeir nú skjótt heldr fá 
innlenda byskupa, en hlíta hinum útlendu. Kusu þeir 
þá ísleif, son Gizurar hvíta, til byskups (1054). Hann 
var hinn ágætasti maðr og lærðr vel, enda hafði hann á 
yngri árum gengið í skóla suðr á þýzkalandi. Hann setti 
brátt skóla á heimili sínu handa prestaefnum og kendi 
þar sjálfr. Eptir andlát hans kusu menn son hans Gizur 
(1080) ; hann var í alla staði jafningi föður síns og stjórn- 
aði byskupsdæmi sínu með hinum mesta skörungskap, 
og bætti í hvívetna siðu manna ; gaf hann föðurleifð sína 
Skálholt fyrir byskupssetr, og fyrir fortölur hans og til- 
styrk Markusar lögsögiunanns Skeggjasonar og Sæmund- 
ar prests fróða var tíund í lög tekin á alþingi 1097. Norð- 
lendingar vildu ekki lúta byskupi í öðrum fjórðungi, og 
fengu það af Gizuri, að byskupsstóll var settr hjá þeim 
fyrir norðan land að Hólrnn í Hjaltadal (1105) og þar 

* • • f 

kosinn til byskups Jón Ogmundarson, lærisveinn Isleifs 
byskups, lærðr maðr og guðhræddr, og setti hann þegar 
skóla á stólinn. 

Hið síðasta ár, sem Gizur sat að stóli, (1118) vóru 
lög færð hér fyrst í letr ; hafði það verið ákveðið árinu 
áðr á alþingi, að næsta vetr skyldi hinir vitrustu menn 
rita login, og breyta þar, er þehn þætti betr fara; skyldi 
svo lesa þau upp í lögréttu á næsta þingi og það gilda, 
er hinn meiri partr samþykkti, og fór það fram, var þá rit- 
aðr vigsláði og margt annað í lögum. 



2. Kristinréttr settr, sögur ritaðcir, deilur höfðingja byrja. 

Á þeim 110 ámm frá 1120 til 1230 gjörðist margt 
markvert, en það sem sér í lagi einkennir tíma þenna 



17 



er það tvennt, að þá blómguðust vísindi hér á landi, og 

að þá byrjuðu deilur og vígaferli, sem á Sturlungaöldinni 

géngu svo úrhófi, aðnálega aldrei hafa jafnmiklar verið. 

A árunum 1122 — 33 var í lög tekinn kristinréttr þeirra 

jporláks og Ketils byskupa, og gilti hann mn rúma hálfa 

aðra öld eða þann tíma, er klerkavaldið var að myndast, 

staðfestast og eflast hér á landi. A tólftu öldinni og hinn 

fyrra part þrettándu aldar vóru að ætlun manna ritaðar 

flestar sögur vorar. J>ær höfðu geymzt í minnum manna 

og gengið mann frámanni, frá því að þær gjörðust og til 

þess tíma, að þær vóru ritaðar, enda mun það hafa þótt 

hin mesta unun, að heyra frá þeirn sagt, þá er sá sagði, 

er vel kunni, eins og það hefir verið og er enn í dag hin 

bezta skemmtun vor, að heyra þær lesnar. Ekki vita 

menn, hverjir hafa ritað þær, en það er kunnugt, að Ari 

fróði (t 1148), Sæmundr fróði (I 1133) og afkomendr 

hans Oddaverjar, og þeir feðgar, Teitr, Hallr og Gizur 

Haukdælir, afkomendr ísleifs byskups vóru allir hinir 

lærðustu menn og snillingar að rita, og þykirmega telja 

víst, að þeir hafi ritað eitthvað af söguniun. Ari hefir 
/ 

ritað Lslendingabók og sögur hinna fyrri Norvegskonunga, 
og er hann tahnn höfundr liinnar íslenzku sagnaritunar. 
J>á vóru og á tólftu og þrettándu öldinni sagnfræðingar 
á þingeyrum, svo sem munkarnir Gunhlaugr' Leifsson 
og Oddr Snorrason, og mætti geta til, að þaðan væri 
sprottnar sögur þær, er í því héraði höfðu gjörzt. 

jpegar í byrjun þessa kafla takatil deilur höfðingja ; 
þó eru þær ekki tíðar hinn fyrra part tólftu aldarinnar, 
og byskupar, sem enn lögðu alla stund á að semja frið, 
gátu jafnan komið sátturn á. Lað er fyrst með ríki Sturlu 
þ>órðarsonar í Hvanmii vestra (eptir 1150), að deilur hefj- 



18 



ast fyrir alvöru. þá tóku höf ðing j arnir, að virða lögin 
að vettugi, ríða til allra mannfunda, þótt sekir væri, 
jafnvel berjast á alþingi sjálfu og brenna inni fjandmenn 
sína, en þó versnaði seinna, því að hinir ágætu byskup- 
ar þorlákr þórhallsson í Skálholti (i 1193) og Brandr 
Sæmundarson á Hólum (t 1201), er byskupar vóru seinni 
part tóhtu aldarinnar, vóru hinir mestu ágætismenn og 
héldu mjög niðr ofsa höfðingjanna, en Jón Loptsson (f 
1197) í Odda, er mestr og ættstærstr höfðingi var í þann 
tíma, var friðsamr og jafnan sættir manna og efldi það 
eigi lítið landsfriðinn. 

Sturla þórðarson (f 1183) átti þrjá sonu, Sighvat, 
þórð og Snorra, og kallast þeir og afkomendr þeirra 
Sturlungar, og vóru þeir allir um 1200 komnir til mann- 
virðinga og orðnir höfðingjar mikhr. Um það leyti vaarð 
Guðmundr Arason byskup á Hólum, og þá var friðnunl 
algjörlega slitið; hafði Kolbeinn Tumason frændi Hauk- 
dæla, er þá var mestr höfðingi í Skagafirði, ráðið 
því, að Guðmundr var kosinn, og hugðist hann þannig 
mundu auka völd sín nyrðra. En honum brást það ; Guð- 
mundr, sem bæði var einrænn og ráðríkr, æsti flesta 
höfðingja fyrir norðan land móti sér, og fór þá svo að 
lokum, að Kolbeinn Tumason veitti byskupi lieimsókn á 
staðinn með miklu liði. Yarð þá orusta með Kolbeini og 
mönnum byskups og urðu þau leikslok að Kolbeinn féll 
(1208). 

þessi ófriðr, sem stafaði af því, að byskup kunni lítt 
til fjárforráða, og að hann kallaði eptir dómsvaldi yfir 
klerkum í hendr leikmönnum, hélzt um allá daga Guð- 
mundar byskups og sat hann sjaldnast að stóli, en var 
ýmist í varðhaldi hjá óvinum sínum eðaþá í Norvegi, en 
• á stundmn flæktist liann um landið með þann hinn mikla 



i 






förumannalýð, er jafnan fylgdi honrnn. Var hann hniginn 
að aldri, bhndr og mæddr er hann ' andaðist (1237), en 
aldrei þvarr kjarkr hans né ölmusugæði ; þjóðtruin breiddi 
yfir bresti hans dýrlingsblæju og var opt heitið á hann 
til ámaðar. 

þessar deilur Guðmundar gáfu erkibyskupum í N or- 
vegi tækifæri til þess, að blanda sér í málefni íslendinga. 
Stefndu þeir bæði Guðmundi og mótstöðumönnum hans 
tilNorvegs, en höfðingjar skeyttu því lítt fyrst um sinn, 
en þó fór svo, að þeir sáu eigi annað fært en að beygja 
sig fyrir hinu andlega valdi þeirra. 

Um þessar mundir (1218) varð fjandskapr mikill 
með hinum voldugu Oddaverjum — svo nefnast afkomendr 
Jóns Loptssonar — og Björgvinarkaupmönnum. Höfðu 
Oddaverjar tekið af þeim gjöld stór, en kaupmenn drep- 
ið einn af Oddaverjum í hefnd. Skúla jarli í Norvegi þótti 
kaupmenn verða undir í viðskiptum þessum, og reiddist 
hann Islendingmn, einkum Oddaverjum, mjög, oghugði 
því að fara herferð til Jslands til hefnda og ef til vill til 
að leggja landið undir Norveg. þá var Snorri Sturluson í 
Norvegi við mikinn veg hjá jarh og Hákoni konungi, og 
fékk hann því á leið komið, að jarl hætti við þessa fyrir- 
ætlun sína, en Snorri varð að heita því, að koma íslend- 
ingum til að ganga konungi til lianda og gjalda honum 
skatt. þá hann mikla sæmd af konungi og jarli, og hélt 
síðan heim til ættjarðar sinnar ; en er hann kom til Is- 
lands, kunnu menn honum engar þakkir fyrir þetta, 
einkum Oddaverjar, kenndu þeir honurn jafnvel um, að 
þeir hefði engan sóma fengið af kaupmönnum fyrir skaða 
sinn, og gjörðu hið mesta spott að sóma þeirn og nafn- 
bótmn, erhann liafði þegið í Norvegi, en Snorri bar eigi 

b :;: 






20 



upp erindi konungs. Yóru nú hinar mestu viðsjár og 
deilur með höfðingjum (fram að 1230), en eigi gjörði kon- 
ungr meira að sinni, til að ná yfirráðum yfir landinu. 

< A • 

3. Sturlungaöldin, landið lcemr undir Norvegskonung . 

Eptir 1230 byrjar Sturlungaöldin. Sturla Sighvats- 

son höfðingi vestra, einn hinn djarfasti og framgjarnasti 

af Sturlungum, fór til Róms, til að fá Jausn fyrir sig og 

föður sinn fyrir mótgjörðir þeirra við Guðmund byskup 

Arason. þ>á er liann kom að sunnan, dvaldist hann (vetr- 

inn 1234 — 35) í Norvegi í hinu mesta yfirlæti. Hákon 

konungr, sem lengi hafði haft í huga, að ná yfirráðum á 

Islandi, sá, að Sturla var bæði drottnunargjarn og áræð- 

inn, og að því myndi hægt að fá hann til stórræðanna ; 

gjörði nú konungr þann samning við Sturlu, að hann 

skyldi vinna landið sertilhanda, ogeiga fyrir slíkra sæmda 

von, er konungi þætti verðugt. |>egar Sturla kom út, tók 

hann skjótt að reyna til, að brjóta höfðingja undir sig 

og reka þá síðan til Norvegs, eins og konungr hafði gefið 

honum ráð til. En þeir Gizur þ>orvaldsson, höfðingi fyr- 

ir sunnan land, og Kolbeinn ungi, höfðingi Skagfirðinga, 

hófu flokk móti honum og felldu hann og föður hans í 

• • 

mannskæðri orustu á Orlygsstöðum í Skagafirði (1238). 
Um sömu mundir og þetta gjörðist, vóru hingað fyrst 
skipaðir af erkibyskupi í Niðarósi — en Island laut und- 
ir erkibyskupsdóm hans — norrænir byskupar, og er all- 
líklegt, aðþaðhafi verið gjört að undirlagi Hákonar kon- 
ungs, enda veittu þeir honum, einkum Heinrekr Karls- 
son byskup á Hólum (1247 — 1260) öflugt fylgi í tilraun- 
um lians, að ná yfirráðum á landinu, og drógu jafnan 
taum þeirra manna, er fiuttu erindi konungs, og laut 
þannig allt að því, að frelsi landsins var á förum/ 



21 



Gizur forvaldsson, sem eptir fall Sturlu réð mestu hér 

á landi, drap Snorra Sturlusón í Reykholti (1241) tengda- 

föður sinn, einn hinn ágætasta af Sturlungum, og var 

það af áeggjan konungs ; taldi hann Snorra það til saka, 

að hann hefði farið út til íslands skömmu áðr í banni 

sínu, enda óttaðist hann mótstöðu af hans hendi gegn 

vilja sínum. Réðu þeir nú öllu einir, Gi’zur og Kolbeinn 

ungi, og ráku Úrækju son Snorra á konungs fund, og 

andaðist hann nokkru síðar í Norvegi. En nú hóf þórðr 

• • 

Sighvatsson kakali, bróðir Sturlu, er féll á Orlygsstöðum, 
(1242) fiokk mót Kolbeini, en Gizur var farinn af landi 
brott ; géngu nú allir Sturlungar í lið með þórði og eru 
langar frásagnir um viðreign þeirra Kolbeins, þangað til 
Kolbeinn andaðist (1245). Eptir dauða Kolbeins varð 
þórðr hinn mesti höfðingi á landinu annar en Gizur, er 
þá var kominn út, en þeir gátu þá eigi sætzt, og kómu sér 
því saman um að fara til Norvegs og láta Hákon kon- 
ung gjöra um mál sín ; lyktaði þeim málum svo, aðkon- 
ungr skipaði þórð yfir land allt (1247) en Gizur varð að 
vera eptir í Norvegi. Ríki þórðar stóð um 3 ár, en með 
því að hann lagði enga stund á, að halda landinu undir 
konung, heldr að eins að efla veldi sjálfs sín, varhonum 
stefnt til Norvegs og fengin þar sýsla; en áðr en þórðr 
fór af landi, hafði hann skipað vini sína og vandamenn 
yfir ríki sitt, og boðið þeim, að halda því sér tilhanda. 
Konungr kyrrsetti þórð í Norvegi og lét hann eigi ná því 
að sjá aptr ættjörð sína og andaðist hann þar nokkrum 
árum síðar; síðan sendi konungr út hingað (1252) þá 
Gizur og þorgils skarða hirðmann sinn af Sturlunga ætt, 
og skipaði hann þeirn ríki þau á Islandi, er hann hafði 
heimildum á tekið. Taldi hann sér nú ríki Snorra, en 
ýmsir höfðingjar höfðu þá og gefið upp goðorð sín í vald 



/ 



22 

hans. ]peir Gizur áttu ogaðílytjaþað mál af konungs hendi 
við landsmenn, að þeir géngi honum til handa. Að þessu 
gj örði Gizur enga gangskör, en hugsaði að eins um s j álf- 
an sig. |>orgils vildi aptr á mót reka erindi konungs 
rækilega, því að hann var maðr drottinhollr, en þeim 
málumhans var illatekið, ogvildu menn ekki sleppa við 
liann héruðum þeim, er Snorri hafði haft og kváðu kon- 
ung ómaklegan að hafa nokkra hönd yfir þeim. Sá nú 
konungr, að svo búið mátti eigi standa, og sendi hann 
því hingað (1255) ívar Englason vildarmann sinn, og 
fékk hann því á leið komið með tilstyrk jporgils og að- 
stoð Heinreks byskups á Hólum, að flestirbændrí Norð- 
lendingafjórðungi hétu að gjalda konungi skatt þann sem 
þeim semdi um við ivar. 

jporgils, sem var hinn drenglyndasti og ágætasti 
maðr, var drepinn (1258) saklaus af manni þeim, er hann 
hafði áðr margt vel gjört, og er víg hans eitt hið versta 
níðingsverk. Missti nú konungr hinn traustasta fylgis- 
mann, og tók hann þá það ráð, að tryggja Gizur með 
því, að gjöra hann að jarli yfir íslandi, og liugði hann, 
að Gizur myndi þá reka örugglegar erindi sitt. Gizur 
tók feginshendi tign þessari og hélt henni mjög á lopt, 
en lítið far gjörði hann sér um, að framkvæma viljakon- 
ungs. Sendi þá konungr, er hann vissi, að margir höfð- 
ingjar vóru orðnir sér fylgjandi, Hallvarð gullskó, nor- 
rænan mann, til íslands; rak hann djarflega erindikon- 
ungs við íslendinga, og var þá Hákoni 1262 á alþingi 
svarið land og þegnar og skattgjald af bændum, nema 
úr Austfirðingafjórðungi, og var mn það sáttmáli gjörðr, 
og áskildu íslendingar sér ýms réttindi, en Austfirðingar 
géngu honrnn til handa tveirn árum síðar, og hefir land- 
ið síðan lotið konungsstjórn. Yóru landsmenn orðnir 



23 



þreyttir af hinum rriiklu manndrápum og liinni langvinnu 
styrjöld Sturlungaaldarinnar, sem tæplega gat endað 
öðruvís en með einveldi innlendu eða útlendu. 

þá er menn lesa frásagnir um Sturlungaöldina, má 
það furðu gegna, hvílíkr kjarkr og kraptr var í þjóðinni 
og hversu marga afreksmenn hún átti, þar sem þó höfðu 
gengið margvíslegar nauðir yfir landið á elleftu og tólftu 
ölclinni af hallæri, eldgosum og drepsóttum, og frá byrj- 
un þrettándu aldarinnar hafði nálega árlega verið sífelld 
styrjöld. það má geta nærri’ að það muni mjög hafa 
hnekkt auðsæld og velmegun landsmanna, að heita mátti, 
að höfðingjar hefði þá nálega sífelt flokka uppi, og fóru 
þeir yfir landið með menn og hesta svo hundruðum skipti, 
eyddu, rændu og spilltu fyrir fjandmönnum sínum, því 
er þeir máttu, en gjörðu bændum og búþegnum hinar 
þyngstu búsifjar, en þó virðist, sem margir, að minnsta 
kosti höfðingjarnir, hafi verið ríkir eptir því semáþessu 
landi getr verið. 

Á síðara parti tólftu aldarinnar tóku siðir manna 
mjög að spillast, einkurn í tilliti til ásta karla ogkvenna, 
en þó var þetta enn verra á sjálfri Sturlungaöldinni ; þá 
var nálega enginn sá höfðingi, er ekki hefði- frillur og það 
opt margar. þá var og hið mesta virðingarleysi fyrir lög- 
unum, og menn treystu miklu meir á ríki sitt, mann- 
fjölda og harðfengi en á rétt málefni. þá var og hið fyrra 
drenglyndi horfið, og varla fannst nokkur sá, er hikaði 
við að svíkjast að óvinum sínum og ganga á gjörðar sættir. 
Grimmd í hernaði var fjarskaleg, að handhöggva og fót- 
liöggva þóttu smámunir, en rán og brennur og hryllileg 
mahndráp vanalegir atburðir. 

En í öllum þessum ókjörum blómguðust þó vísindi. 
Snorra Sturlusonar, sem ritað hefir Heimskringlu, og 



24 



Sturlu fórðarsonar, mun -jafnan getið, meðan nokkur 
skilr íslenzka tungu, sem liinna ágætustu sagnameistara 
og merkustu skálda. 

Svo sem verið hafði áðr fyrri, var það og all-títt á 
þessum tímum, að synir heídri manna færi þegar á ungum 
aldri erlendis, géngu þá nokkrir í erlenda skóla, aðrir 
géngu suðr til Eómaborgar eða annara helgra staða, til 
að fá kvittun synda sinna og bæta sálu sína, en smnir 
gjörðust konungum handgengnir, og er víst, að þessar 
utanfarir hafa eigi all-lítið eflt menntun, fjör og fram- 
takssemi islendinga. 

Frá því að landið byggðist, og til þess að hér er kom- 
ið sögunni, virðast atvinnuvegir landsmanna jafnan, að 
hafa verið hinir sömu og mjög líkir því, er nú er, nefni- 
lega kvikfjárrækt og fiskiveiðar. J>ó erum vér að sumu 
leyti í þessuefni eptirbátar íorfeðra vorra. Á þjóðstjórn- 
arárum landsins virðist svo sem nautpeningsrækt hafi 
• verið miklu meiri en nú er ; þá var og svína- og alifugla- 
rækt, járngjörð og saltgjörð stundað. Jafnvel iðnaðrinn, 
þó ólíklegt megi þykja, virðist hafa verið miklu meiri, 
en nú tíðkast, því að þess er eigi getið, að ull hafi verið 
flutt af landi brott óunnin, heldr er jafnan talað umvað- 
mál sem eina helztu vörutegund landsmanna. Korn- 
yrkju er og getið, en að líkindum hefir hún aldrei mikil 
verið, og helzt bygg það er sáð var. Verzlunin var að 
sumu leyti, að minnstakosti framanaf, í höndumlands- 
manna sjálfra, og er þess opt getið, að menn fluttu á 
skipum sínum nauðsynjar sínar heim til íslands, svo 
sem mjöl og við. En hér verzluðu líka Norvegsmenn, 
vóru þeir hér jafnan kallaðir Austmenn, en ekki vóru 
þeir sjálfráðir með verð á vöru sinni, því að bæði þeir 
og landsmenn urðu að hhta því verði, er goðarnir lögðu 



25 



á varning þeirra, og var það vanalega gjört með þeirri 
sannsýni, að báðir máttu vel við una, enda var þá öll 
utlend vara miklu dýrri, en nú gjörist á þessum tím- 
um. 



III. 



Tímabilið frá 1262 til 1520. 



1. Gizur jarl andast, Bafn Oddsson , Jónsbóh í lög tekin, 

Staða-Arni. 

Um það leyti er ísland gélik Norvegskonungi á 
hönd, andaðist Hákon gamli (1263) og tók þá ríki Magn- 
ús sonr hans. Hann var góðr konungr, og varð ástsæll 
af ísléndingum svo sem öðrum þegnum sínum. Hann lét 
Gizur fyrir sína hönd hafa stjórn landsins á hendi, en 
nú var jarl bæði orðinn aldraðr, átti lítt vinsældum að 
fagna meðal höfðingja, enda hugði hann, að láta af hendi 
völdogvanda, ogeyðaþví, semeptir væri æfinnar í kyrr- 
látri klaustrvist, en hann andaðist áðr en hann fengi 
því fram komð (1268). þá urðu þeir umboðsmenn kon- 
ungs Eafn Oddsson og þorvarðr þórarinsson ; vóru þeir 
báðir mikilmenni, einkum Eafn, og höfðu komizt klak- 
laust yfir allar svaðilfarir Sturlungaaldarinnar. J>ó var 
vald þeirra mjög takmarkað, því að konungr sendihing- 
að opt menn með erindum sínum, sem hann lét þá fram- 
kvæma, án þess að leita til þess aðstoðar umboðsmanna 
sinna. þannig sendi hann þorvarð þórarinsson, Ind- 
riða böggul og Sturlu þórðarson (1271) út með lög- 
bók þá, er kölluð hefir verið járnsíða; var bók sú í 
lög tekin að mestu næsta ár, og var í henni konungi 
játað þegngildi, og tekið af lögsögumannsdæmið, en 
sett aptr lögmannsdæmi og eptir það vóru lög- 
menn jafnan tveir. Svo virðist, sem mönnum hafi 



27 



eigi getizt að lögbók þessari. Tók þá konungr að semja 
aðra lögbók hancla íslendingum, en honum auðnaðist 
eigi að láta taka hana í lög, því að sama vorið sem hún 
var send hingað til landsins, andaðist Magnús konungr 
(1280). Hafði hann unnið ríki sínu hinn mesta þarfa 
með löggjöf sinni, enda hefir hann fengið heiðrsnafnið 
lagabætir. Með lögbókina kómu þeir út, Jón Einarsson 
lögmaðr, og er hún eptir honum nefnd Jónsbók, og nor- v 
rænn höfðingi Loðinn leppr, og þó að bæði bændr og 
byskupar hefði margt að henni að finna, þá var hun þó í 
lög tekin á alþingi næsta ár eptir all-harða deilu. i Jóns- 
bók var tala þeirra, er til alþingisreiðar skyldu kvaddir 
mikið færð niðr, og þó fækkaði þeim meira síðan. 

Framan af öldum allt þar til er erkistóll var settr í 
Norvegi (1152) íeyndu byskupar alls eigi hér á landi að 
auka veldi kirkjunnar. |>á vóru byskupar og klerkar 
kvæntir og liöfðu hinum sömu skyldum að gegna, sem 
feðr og eiginmenn, eins og leikmenn; þá kusu og klerk- 
ar og leikmenn byskupa, en bændr fengu presta til kirkna 
sinna. |>etta varð nú nokkuð á annan veg síðast á tólftu 
öldinni, en þó einkum á þrettándu öldinni ; þá þótti það 
guði þóknanlegt, að draga sig út úr vastri og skarkala 
lífsins, og því vóru klaustr sett hér á landi, 4 í Hóla- 
byskupsdæmi og 4 í Skálholtsbyskupsdæmi, en hið 9. var 
sett síðast álö.öldinni, og vóru þá 5 klaustr í Skálholts- 
byskupsdæmi ; þá var og klerkum bannað að kvongast 
og þá tóku byskupar að kalla eptir f j árf orráðimi kirkna 
og dómsvaldi í andlegum málum í liendr leikmönnum og 
vildu einir skipa prestsembættin ; en einkum var það þó 
Árni byskup forláksson, er kallaðr hefir verið Staða-Arni, 
er jók svo mjög veldi kirkjmmar, að kalla mátti, að for- 
menn hennar réði mestu hér á landi eptir lians daga allt 



28 



fram að siðbótinni, og flestar frásagnir lúta einkum að 
athöfnum þeirra og deilum þeirra við leikmenn, og því 
má vel kalla þetta tímabil klerkaveldistímabilið. — Arni 
þorláksson er fæddr 1237 og kominn af höfðingjum; 
hann var snemma bráðgjör að gáfum, enda var hann 
þegar á ungum aldri settr til mennta, og varð lærðr vel 
eptir því sem þá var títt. Hann fór til Norvegs 25 ára 
að aldri, og batt þá svo kæra vináttu við Magnús kon- 
ung, að hun liélzt, meðan þeir lifðu báðir. Hann var kos- 
inn til byskups í Skálholti (1268), og þó að erkibyskup, 
sem samþykkja átti kosningina, tæki í fyrstu annan fram 
yfir liann, þá náði hann þó að lokum byskupsembættinu. 
þá er hann kom út, hélt hann þegar þing í Skálholti og 
birti þar boðskap erkibyskups, og var það eitt meðal 
annars, að leikmenn skyldi selja kirkjur með eignum þeirra 
byskupi á vald. þessu tóku bændr þunglega, því að þeir 
réðu þá nálega ölluni kirkjum og höfðu tekið þau ráð að 
erfðum. En er Arni sá, að bændr vildu eigi skipast við 
boðskap erkibyskups, lét hann á alþingi (1270) dæma í 
sitt vald kirkjurnar í Odda og Hítardal, en þeiin réðu 
einhverjir hinir ríkustu höfðingjar leikmanna, og var 
þetta byrjun til hinnar löngu og snörpu deilu um stað- 
ina, sem Arni átti við leikmenn alla æfi síðan. Gjörðist 
nú Eafn Oddsson foringi leikmanna ; kvað hann byskup 
farameð lögleysur einar og ójöfnuð. Skutu þá leikmenn 
máli sínu á dóm konungs, en meðan Magnús konungr 
lifði, miðlaði hann svo málum, að engin urðu vandræði úr, 
enda fylgdi Arni fast fram vilja hans í öllu þvíálslandi, 
er ekki snerti hag kirkjunnar. 

þá er Magnús andaðist, tók við ríkjum sonr hans 
Eiríkr (1280). Hann var ungr að aldri, og höfðu þvíráð- 
herrar hans alla forustu ríkisins. Yeittu þeir klerkum í 



29 



Norvegi svo þungar búsifjar, að erkibyskup varðaðflýja 
land. þegar þetta spurðist til íslands, hvatti það óvini 
Arna til mótstöðu gegn konum, og lá við sjálft, að þeir 
myndi reka hann frá stólnum og taka hann sjálfir til 
forráða; en Arni var j afngætinn og hann var kappsfullr, 
og fyrir því lét hann jafnan nokkuð undan síga, þá er 
hann sá, að í óvænt efni myndi koma. Hann fékk nu og 
tækifæri, að koma sér í vingan við konung og vildarmenn 
hans. Konungr krafðist útboðs af íslandi (1286) 40 
manna úr fjórðungi hverjtim ; tóku leikmenn þeim boð- 
skap þunglega, en Arni byskup studdi erindi konungs 
allt það, er hann mátti, og þó ekkert yrði af útboðinu, 
komst hann af þessu í kærleika við konunginn og áttu þá 
leikmenn miklu óhægra en áðr. Stóð nú deila þessi um 
Staðamál með miklu kappi af beggja hálfu, þar til er 
henni lauk með sáttargjörðinni milli Arna byskups og 
Eiríks konungs 1297. Skvldu leikmenn halda þeimstöð- 
um, þar sem þeir ætti helming í heimalandi staðarins 
eða meira, en ætti kirkjan meira en helming staðar, 
skyldi hún með eign sinni hverfa undir forræði byskups. 
Yar Rafn andaðr fyrir nokkrum árum, áðr málum þess- 
um lauk, og hafði hann verið skörungr hinn mesti. 

Meðan á Staðamálum stóð, hafði Arni byskup samið 
nýjan kristinrétt, og fékk hann að mestu leyti tekinn í 
lög á alþingi (1275) fyrir byskupsdæmi sitt, og er bysk- 
upi þar talið miklu meira vald, en verið hafði í hinum 
fyrra kristinrétti og var það samkvæmt anda og stefnu 
tímans. Árni andaðist 1298 og hefir hann þótt hið mesta 
mikilmenni. 

2. Norrœnir lögmenn. Álfr tír Króki. Ketill porldksson. 
Utlendir byskupar. Lanclið scU á lcigu. Smiðr drcpinn. 



30 



Óstjorn veraldleg ocj andleg. Eldgos vr Heíclu. þjóðbjörn 
kcmr út með fjárbciðslur. Vilkin og Pétr byskupar. 

þii er hingað er komið sögunni, sést ekki annað, en 
að Islendingar hafi til þessa allvel unað konungsstjórn- 
inni, enda vóru nú vígaferli og hryðjuverk minni en áðr 
var á Sturlungaöldinni, og konungar höfðu mest hingað 
til fengi 2 t við að laga löggjöf landsins, og að miðla mál- 
um milli klerka og leikmanna, en reyndu eigi að þröngva 
kostum landsmanna. En erHákon konungr háleggr var 
kominn til ríkis eptir bróður sinn Eirík, sendi hann út 
(1301) 2 norræna lögmenn og Álf úr Króki, norrænan vild- 
armann, með boðskap sinn. Ætlaðist hann til, að íslend- 
ingar tæki við lögmönnum þessum og áttu þeir og Alfr 
úr Iíróki, að taka hyllingareiða konungi til handa og 
framkvæma erindi hans. þessu kunnu Islendingar illa, 
því að þeir vildu liafa íslenzka lögmenn, er þeir kysi sjálf- 
ir eins og jafnan hafði verið. Vísuðu þeir því báðum þess- 
um lögmönnmn af höndum sér, en neituðu að hylla kon- 
ung, þangað til árið eptir, og vóru þeir þó um þetta leyti 
mjög þjáðir af hinu mesta óárani, því að mn þessar mund- 
irkom eitt hið voðalegasta eldgos urHeklu. Eptirþetta 
vóru lÖgmenn jafnan íslenzkir fram á 18. öld. þá er Krók- 
Alfr kom til Norvegs, undi hann hið versta við för sína 
og bar því islendingum mjög illa söguna; þó kom hann 
fáum ármn síðar út hingað aptr, og var skipaðr yfir Norðr- 
og Austrland og hafði enn ýmsar nýjar kröfur með að 
fara af liendi konungs til landsmanna. Var það eitt, að 
leikmaör hver skyldi gjalda konungi alin af hundraði 
hverju, erhann ætti. þessutóku menn illa, en Krók-Alfr 
var liinn harðasti ; fór þá svo að lokum, að Skagfirðingar 
gjörðu honum aðsúg á Hegranessþingi. Varð hann þá 
hræddr mjög, en komst þó á brott heill áhúfi, en andað- 



31 



ist skömmu síðar norðr í Eyjafirði, ogvarþað kallað svo, 
að íslendingar hefði drepið hann. Árið eptir (1306) var 
neitað á alþingi kröfum þeim, er Krók-Álfr fór með, og 
um þessar mundir bundust íslendingar fastmælmn, að 
verja réttindi landsins, og segir hérnú ekki meiraaf viðr- 
eign Hákonar og íslendinga. 

þá er Hákon háleggr var andaðr, sendi ríkisráðið í 
Norvegi menntil íslands (1319) ogáttu þeir að láta hylla 
Magnus smekk, er ríki tók í Norvegi eptir Hákon afa sinn, 
en Islendingar neituðu því fyrr en þeir fengi staðfest rétt- 
indi landsins, og með því að þeir hylltu konung árið ept- 
ir, má ætla, að þeir hafi fengið vilja sínum framgengt. 
Hin tuttugu fyrstu ríkisár Magnúsar gékk stjórn lands- 
• ins allvel. Var þá hirðstjóri íslenzkr maðr ættstór og á- 
gætr Ketill þorláksson, og var hann opt erlendis með 
konungi ; eptir hans daga komu upp deilur miklar, og 
vóm þær fyrst einkum milli byskupa og leikmanna og 
helzt fyrir norðan land. Urðu nú úr þessu byskupar 
ílestir útlendir allt fram að siðbót, sér í lagi í Hólabysk- 
upsdæmi. Vóru þeir, sem við var að búast, ókunnugir 
háttum og venju landsmanna, og með því að flestir kómu 
í þeim tilgangi, að auðgast af embættinu, hirtu þeir minna 
um að vingast við landsmenn og gegna rækilega köllun 
sinni, en að raka saman fé, og er þeim var eigi lengr 
vært sökum óvinsælda, stukku þeir af landi brott og sóttu 
verndarbréf til konungs eða erkibyskups og vóru þá ein- 
att verri, er þeir kómu aptr. Sumir vóru erlendis með 
konungum og öðnmi höfðingjum og eyddu þar tekjum 
sínum í glaumi og gleði, en létu aðra gæta fyrir sig em- 
bættisins. Einn af byskupum þessuin var Orrnr Ásláks- 
son á Hólum. Eékk liann fyrst verndarbréf hjá Magnúsi 
konungi, og liafði síðan í frammi svo mikla áseilni og ó- 



i 



32 



jöfnuð, að Norðlendinga brast svo þolinmæði að lokum, 
að þeir gjörðu uppreist á móti bonrnn, og stökk hannþá 
til Norvegs. Atti Ormr alla sína embættistíð deilur við 
íslendinga, og fékk hann því að lokum til vegar komið, 
að konungr bauð (1354) að kristinréttr Arna byskups 
skyldi og gilda fyrir norðan land. þ>á er Ormr andaðist 
(1356) hafði hann dvalið erlendis nærfelt helming þeirra 
14 ára, er hann var byskup og þótti í fáu merkr maðr. 

A thnum Orms byskups var óáran mikið hér á landi 
af sótt, eldgosi og harðindum, og bætti það þá eigi hag 
landsmanna, að konungr tók mi að leigja landið með 
sköttum og skyldum, og má geta nærri, að leigunautar 
þessir hafi ekki verið hnir í fjárkröfum. Kom þá út ívar 
hólmr (1354) með hirðstjórn, og hafði leigt landiðí3 ár. 
|>egar þau voru Hðin, fengu 4 Islendingar hirðstjórnina 
og tekjur konungs af landinu á leigu enn um 3 ár, og hétu 
þeir Andrés Gíslason, Ámi þ>órðarson, Jón Guttormsson 
skráveifa og þ>orsteinn Eyjólfsson fráUrðum. Um sömu 
mundir sendi erkibyskup hingað út 2 menn, til að líta 
eptir klerkum og kristnihaldi, og var annar þeirra munkr- 
inn Eysteinn Asgrímsson, sem kveðið hefir lhð ágæta 
kvæði Lilju. Géngu þessir allir hart að mönnum með 
fjárkvaðir og rökuðu saman fé, en fjandskapr kom milli 
tveggja af hirðstjórunum, svo að þeir börðust á alþingi 
(1361), og mn það leyti komút hirðstjóri, Snhðr Andrés- 
son að ætlun sumra norrænn, þá er leigutími hinna var 
á enda ; hann var illr og ódæll eptir því sem sögur fara 
af. Keið hann norðr um land með 30 vopnaðra manna, 
og var í för með honum Jón skráveifa, er þá var orðinn 
lögmaðr, litlu betr þokkaðr en hinn. Eór sú fregn fyrir 
hirðstjóranum, að hann ætlaði að taka af lííi helztu bændr 
fyrir norðan land, aðlíkindum fyrir inótþróa þeirra og ó- 



33 



hlýðni við Jón skalla útlendan byskup á Hóluni, er í þann 
tíma deildi við Norðlendinga. Söfnuðu J>á Norðlending- 
ar liði og fóru að hirðstjóranum á Grund í Eyjafirði og 
tóku hús á honum ; varð þar harðr bardagi, því að Siniðr 
varðist f rækilega, en að lokum féll hann, Jón skráveifa 
og 6 fylgdannenn þeirra, en hinir kómust í kirkju’ og 
þágu grið ; var þetta í júlí 1362. 

þó að hirðstjóri þessi væri af lífi tekinn, batnaði lít- 
ið hagr landsmanna eða stjórn landsins. Seinni helmingr 
14. aldarinnar er einn hinn mesti styrjaldar og siðieysis 
tími í sögu landsins. J>á vóm víg og morð mjög tíð ; 
höfðingjar þeir, er nokkuð áttu undir sér, höfðu sumir 
opt flokka uppi, fóru mn landið með manndrápum og 
ránum, og er þeim var eigi lengr fritt í landinu, fóru þeir 
á konungs fund, og í stað þess að taka af honum mak- 
leg málagjöld, fengu þeir á stundum hirðstjórnar vald á 
landinu. Sem dæmi þessa má nefna, að tveir höfðingjar, 
Eiríkr Guðmundarson og Guðmundr Ormsson fóru á 
sjálfa jólanótt (1385) að manni nokkrum saklausum, og 
létu höggva hann ; mæltist verk þetta svo illa fyrir, að 
þeir urðu að stökkva úr landi, en ári seinna kom Eirfkr 
út með hirðstjórn, en hann naut ekki lengi valdanna, 
því að næsta ár var hann drepinn. Ekki gékk hin and- 
lega stjórnin stórum betr. Byskupar, sem þá vóru út- 
lendir, áttu nálega sífeldar útistöður við leikmenn, og 
urðu þeir því aptr og aptr að fara af landi brott. Um 
þessar mundir (1390) virðist ástand kirkjunnar að hafa 
verið hið aumasta, enda var þá Mikkael byskup í Skál- 
holti nýflúinn úr landi og með honum margir prestar, 
°g segja annálar, að þá liafi allr kristindómr veiið lítt 
standandi í Skálholtsbyskupsdæmi ; margir prestar hafi 

c 



34 



þá andazt, fjöldi verið reknir af landinu, en hinir flestir 
embættislausir, og sýnir þetta ljóst hinamikluóöldkirkju- 
stjórnarinnar. 

Ofan á hinar miklu hörmungar þessarar stjórnar 
bættust eldgos og önnur ótíðindi. Kom þá upp eldr í 
Heklufjalli í sjöunda sinni (1390) og víðar fyrir sunnan 
land með svo miklum fádæmum, að sumstaðar logaði 
bæði land og sjór ; eyddust nálega heilar sveitir af eld- 
gangi og jarðskjálftum, en drepsótt eyddi mönnum og 
skepnum, og má svo segja að flest yrði þá samtaka, til 
að þjá þetta land. 

Litlu áðr en hingað er komið sögunni árið 1388 gékk 
ísland ásamt Norvegi undir Danaveldi. Var Margrét 
drottning tekin til ríkisstjórnar í Norvegi eptir andlát 
Ólafs sonar síns, en hann var sonarsonr Magnusar smekks. 
Ekki hafði Margrét lengi. ráðið íslandi, þá er hún sendi 
hingað þjóðbjörn nokkurn (1392) með þehn erindum, að 
krefja skatt af bóndum, hálfa mörk forngilda af hverjum 
(hér um bil 14 kr.) og lagði við landráðasök þeim er eigi 
hlýddi. þessu var tekið þunglega, en á alþingi næsta ár 
bar hirðstjórinn Vigfiis J.varsson upp þessa f járbæn drotn- 
ingar, og játuðu þá allir lielztu bændr nema Eyfirðingar, 
að gefa 8 álnir vaðmáls fyrir bænastað hirðstjórans. þó 
skyldi þetta hvorki heita skattr né þess optar verða 
krafið, enda getr eigi optar um fjárbænir drottningar, 
framar en sáttmálar stóðu til, og sést af þessu, að enn 
höfðu þó landsmenn rænu til þess, að hrinda af sér ólög- 
um. 

Á seinustu árum 14. aldarinnar vóru 2 nýtir bysk- 
upar hér álandi, þótt útlendir væri, þeir Vilchín (i 1406) 
í Skálholti og Pétr (i 1402) á Hólum. Létu þeir báðir 
semja máldaga yfir allar kirkjueignir, og umPétrerþess 



\ 



35 

getið, að hann hafi haldið skóla á stólnum. Gegndu þeir 
köllun sinni sem árvökrmn yfirmönnumkirkjunnarsómdi, 
og vóru að mörgu óhkir flestum útlendingum, þeim sem 
á fjórtándu og fimmtándu öldinni stjórnuðu kirkjunni 
hér á landi. 

3. Svarti dauði. Árni Ólafsson byskup, Englendincjar taka 
að sigla til landsins og rœna þar. Jón Gerreksson byskuj). 
Jón Vilhjdlmsson byskivp. Björn rlki drepmn. Ólafr Rógn- 
valdsson byskujt. Stefán biyskup Jdnsson, Gottskálk bysk- 
up Nikolásson og Jón lögmaðr Sigmundarson. Lénliarðr 

drepinn. Diðrik Pining hirðstjóri. 

Ekki var fimmtándu öldinni langt farið, þá er sú 
drepsótt kom hér til landsins, er mest hefir verið. 1402 
kom út Hval-Einar Herjólfsson á skipi sínu, og á því 
bráðasótt svo mikil, að menn lágu dauðir innan þriggja 
nátta. Vóru þá gjörð heit mörg, svo sem að gefa silfr, 
til að búa skrín Guðmundar góða, og segir sagan, að 
eptir það næði flestir að skriptast. Gékk sóttin um haust- 
ið fyrir sunnan land með hinum mestu fádæmum, eyddi 
bæi víða, og var hún svo áköf, að þó að tólf eða fimmtán 
færi með líkum til grafar, er sagt að á stundum hafi að 
eins komið heim aptr fjórir eða fimm. Eyddi nálega 
Skálholtsstað þrisvar af þjónustufólki. Næsta ár gékk 
sóttin með hinni sömu ákefð, og þá mest fyrir norðan 
land, og er mælt, þó að það sé harðla ótrúlegt, að þar hafi 
að eins lifað eptir af klerklýð þrír prestar, jafnmargir 
djáknar og einn munkr. Segist svo frá sagnfróðum 
mönnum, að þá muni hafa dáið tveir þriðjungar manna 
hér á landi, en ýmsar ættir urðu aldauða og dáð og inennt- 
ir dvínuðu, en jarðir lögðust í eyði. Hefir sótt þessi ver- 

O' 1 ' 



36 



ið kölluð svarti dauði og stóð hún yfir tvö ár, og hafa 
þau ár verið einhver hin þungbærustu og skaðmestu 
landi þessu. 

Eigi all-mörgum árum eptir svarta dauða varð ís- 
lenzkr maðr, Árni Ólafsson að nafni, byskup í Skálholti. 
Hann komst í hina mestu kærleika við Eirík konung 
frá Pommern, er konungdóm tók eptir Margrétu (1412). 
Árni hafði fyrr verið munkr og síðan heimilisprestr í 
Norvegi hjá ættgöfgum manni nokkrum, og síóan hjá 
ekkju hans. Fór hann með henni pílagrímsferð suðr til 
Rómaborgarog þá þar virðingar miklar. Nokkrum árum 
síðar (1413) fór hannáfund páfa, til að fá byskupsdæmi 
í Skálholti ; hitti hann páfann í Flórens, og gékk honurn 
ferð su að óskum. Tveim árum síðar kom hann út hing- 
að á skipi því, er hannátti sjálfr, og hafði þá stærri völd, 
en nokkur annar maðr hafði áðr haft hér á landi. Hann 
varbyskup í Skálholti, mnsjónarmaðr yfir Hólabyskups- 
dæmi og skipaðr vísítator yfir allt ísland af Áskeli erki- 
byskupi. Hann hafði og þegið hirðstjórn af Eiríki kon- 
ungi yfir allt land, og tók af landsmönnum alla skatta 
og skyldur konungs ; einnig hafði hann umboð klaustrs- 
ins í Múnklífi í Björgvin, til að taka tíundir af Yest- 
mannaeyjum, en Björgvinarkaupmenn margir höfðu falið 
honum á hendi að heimta inn skuldir sínar. Arni reið, 
er hann kom við land, til alþingis og lét lesa upp bréf 
sín í lögréttu og var honum tekið þar vel. Arni var í- 
þróttamaðr hinn mesti og framkvæmdarsamr mjög ; lét 
hann bæta mjög staðinn í Skálholti og gjöra marga dýr- 
gripi ; hann var höfðingi mikill í allri framgöngu og svo 
ör af fé, að hann var nefndr hinn mildi ; en engu minna 
var það, hversu hann var ötull og fengsamr að afia fjár- 
ins. Meðanhannsat að stóli, kom ívent Sassi hingað út, 



37 



til að beiðast fjár til handa hinum heilaga Antóníusi og 
brugðust menn vel við því, sem þá var títt, er dýrlingar 
áttu hlut að máli. |>á vóru og hafðar margar aðrar fjár- 
beiðslur uppi við almugann, svo að þá var kallaðr »bóna- 
vetr« (1418), ogfiutti Árni byskup þær flestar, og varð vel 
ágengt, enda sáu menn í gegnmn fingr við fjárdrátt hans, 
því að mönnum þótti hann skörungr hinn mesti og hinn 
glæsilegasti maðr. Fór hann héðan af landi brott eptir 
4 ára dvöl (1419), og sá aldrei síðan ættland sitt, en lifði 
þó nokkur ár erlendis. þótti svo mikið til hans koma, 
að það varð orðtak, þá er einhverjum þótti ófimlega fara : 
»þitt var, en ekki Árna byskups«. 

Eptir 1400 urðu þau umskipti, að hingað til lands- 
ins tóku að sigla Englendingar bæði til verzlunar og 
fiskiveiða; var verðlag hjá þeirn miklu betra, en áðr 
hafði verið lijá Björgvinarkaupmönnum, en þeir höfðu 
verzlað hér á 13. og 14. öldinni. En skjótt tóku Englend- 
ingar að hafa í frammi alls konar óspektir. Eændu þeir 
strandir landsins, brenndu kirkjur og spilltu mjög veiðar- 
færum landsmanna og gjörðu margt annað illt. Urðu 
þeir svo djarfir, að þeir optar en einu sinni réðu á hirð- 
stjórann á Bessastöðum og drápu suma af mönnum hans, 
en særðu aðra. 1420 kómu þeir á Skagafjörð á þrem 
skipum, og gengu þar á land upp með fylktu liði, til að 
ræna. Tóku þeir ráðsmann byskups og börðu hann, svo 
að byskup var sjálfr viðstaddr, en drápu þar einn mann 
konungs og gjörðu mörg önnur illvirki. Konungr vildi 
reyna að hepta þessi illvirki og bannaði þeim að sigla 
hingað og landsmönnum að verzla við þá, og bauð jafn- 
framt hirðstjórum sínum, að veita þeim mótstöðu, en 
þeir skeyttu því engu, enda þótti landsmönnum gott við þá 
að eiga, er þeir fóru spaklega. Eóru nu svo skipti þeirra 



38 



og konungsmanna, að þeir tóku hirðstjórana Hannes 
Pálsson og Baltazar höndum í Vestmannaeyjum (1425), 
og höfðu þá með sér til Englands, hörmuðu flestir það 
lítt, því að hirðstjórarnir vóru ærið óþokkaðir af lands- 
mönnum, höfðu sveinar Hannesar sama ár brotið kirkj- 
una og klaustrið að Helgafelli og drepið mann í kirkju- 
garðinum, og þótti það hið versta verk. 

Skömmu síðar varð Jón Gerreksson byskup í Skál- 
holti (1430) og bætti það ekki um. Eiríkr konungr unni 
honum mjög, og hafði komið honum á erkistól í Uppsöl- 
um, en byskup var borinn þar svo ófögrum sökum, að 
hann varð að sleppa því embætti aptr eptir nokkur ár. 
En er Skálholtsbyskupsdæmi losnaði við dauða Árna 
byskups Ólafssonar, þótti konungi bera vel í veiðar, að 
ráðstafa Jóni, og kom hann honurn því þar í byskups- 
embætti. Kom byskup út hingað með 30 sveinaírska, og 
vóru þeir svo ódælir, að byskup réð nálega engu við þá. 
Fyrir byskups sveinum var Magnús nokkur, er sumir 
sögðu son byskupsins. Hann bað Margrétar Vigfúsdótt- 
ur hirðstjóra ; en er honum var synjað ráðsins, reiddist 
hann og fór því með félögum sínum að Margrétu og 
bróður hennar lvari Hólm að Kirkjubóli á Miðnesi, og 
hugði að brenna þau inni. Var Ivar skotinn til bana, en 
Margrét komst úr eldinum og flýði norðr í Eyjafjörð að 
Möðruvöllum til Lopts ríka og kvaðst þeim einum gipt- 
ast mundu, er hefði hug til að reka harma sinna. 

Um sömu rnundir óvingaðist byskup við tvo hinaá- 
gætustu menn á landinu, Teit hinn ríka Gunnlaugsson 
í Bjarnarnesiogþorvarð, son Lopts ríka á Möðruvöllum. 
Lét byskup taka þá höndum og hafa heirn í Skálholt, og 
sættu þeir þar hinni óvirðulegustu meðferð ; að lokum 
kómust þeir þó úr varðhaldinu og hugðu, sem vonlegt var, 



39 



á hefndir. Fóru nú menn á milli þeirra og bundu þeir 
það fastmælmn, að koma hefndinni fram á þorláksmessu 
sjálfa. Kómu þeir nú báðir í Skálholt á tilteknum tíma, 
og er byskup spurði komu þeirra, kvað hann þetta mundu 
gilda líf sitt og sinna manna. Skrýddist hann þá sjálfr 
og klerkar hans allir, géngu til kirkju oghóf byskup upp 
messu, en þeir félagar géngu heim á staðinn með mönn- 
um sínmn vopnuðum; var þá kirkjunni læst, en komu- 
menn lyptu henni upp með trjám og géngu svo inn, lögðu 
hendr á byskup, þar sem hann stóð með vígða oflátu fyr- 
ir altarinu, og drógu hann utar eptir kirkjunni; prest- 
arnir reyndu til að halda byskupi, en það tjáði ekki; fóru 
síðan komumenn með byskup til tjalda sinna og síðan 
niðr að Brúará ; bað hann sér griða á marga vegu, en 
það kom fyrir ekki ; létu þeir hann í poka, bundu stein 
við og fleygðu svo öllu saman út á ána hjá Spóastöðum. 
Lét biskup þar líf sitt, er hann hafði setið 3 ár að stóli 
og varð hann fáum harmdauðr. Byskupssveinar vóru 
drepnir, hvar sem þeir náðust, og jafnvel í kirkjunni 
sjálfri, og svo dysjaðir þar, sem síðan heitir íragerði. 
Hefir í ekkert meira stórræði verið ráðizt hér á landi, 
þar sem í einu var byskup dreginn frá altari dómkirkj- 
unnar og af lífi tekinn, dómkirkjan saurguð og hin 
stærsta hátíð vanhelguð, en þó kómu engar hefndir, svo 
að menn viti, fyrir verk þessi, og báðir foringjamir vóru 
síðan um langan aldr vel metnir höfðingjar, og sýnirþað 
að þetta var ekki um sakleysi gjört. 

Um þessar mundir var og útlendr byskup á Hólum, 
Jón Vilhjálmsson, og kom hann hingað frá Englandi; 
hann var fjárdráttarmaðr mikill og slóst brátt í mikla 
deilu með honum og lögmanninum fyrir norðan, Hrafni 
Guðmundarsyni (i 1432), er bæði var kjarkmikill og þótti 



40 



réttdæmr ; deildu þeir einkum út úr skipreka, er báðir 
vildu hafa hönd yfir og dóm á. Forboðaði þá byskup 
lögmanninn, en lögmaðr andaðist litlu síðar og var þá 
þeirrí deilu lokið. 

Meðan Jón byskup Vilhjálmsson sat að stóli, gjörðu 
Englendingar enn óspektir fyrir noirðan land, og kvað 
einna mest að þeim nálægt 1434. Höfðu þeir þá alls 
konar ójöfnuð í frammi, bæði í ránum og djarftæki til 
kvenna og annarri óhæfu. Tóku Skagfirðingar sig þá til, 
söfnuðu liði og mættu Englendingum við Mannðkaðahól 
á Höfðaströnd og lögðu þar til orustu. Biðu Englend- 
ingar fullkominn ósigr og flýðu heim til Hóla, og segir 
sagan, að af þeim hafi fallið 80. Jón byskup tók þá á sín- 
ar náðir og lýsti griðum yfir þeim, enda höfðu þeir gefið 
Hólakirkju skip sitt hálft. Bannar byskup öllum að sýna 
þeirn ónáðir, en vilji einhver kæra þá fyrir konungi, þá 
sé honum far til reiðu með sér á skipi þessu á næstkom- 
anda vori. 

A því sem sagt hefir verið sést, að ærið hefir verið 
stjórnleysi og agasamt hér á landi á stjórnarárum Eiríks 
frá Pommern, en þó virðist hann engan veginn hafa verið 
Islendingmn óþokkaðr, að minnsta kosti vildu þeir ekki, 
svo sem Teitr hinn ríki, láta trúnað sinn við hann, þá er 
hann var frá ríkjum rekinn, og lengi vel vildi Teitr eng- 
an annan konung hylla, meðan hann vissi Eirík á lífi. 

Ivristján hinn fyrsti kom til ríkis 1449, og sat hann 
fyrstr Oldenborgarmanna á veldisstóli Dana. Hann sendi 
hingað á hinum fyrstu ríkisárum símun hina svo kölluðu 
löngu réttarbót, og tók hún mjög hart á mörgu, enda 
vildu íslendingar ekki taka við henni. Fyrra hluta rík- 
isstjórnar hans voru hér tveir íslenzkir hirðstjórar ; var 
annarþeirra Björn hinn ríki þorleifsson dóttursonr Bjarn- 



41 



ar Jórsalafara ágæts höfðingja. Hann átti Ólöfu dóttur 
Lopts ríka, og voru þær tvær ættir ríkastar hér á landi 
í þann tíma. Englendingar héldu áfram verzlun sinni hér 
við land, en Kristján konungr vildi hindra það, enda fóru 
þeir opt óspaklega svo sem áðr ; bauð því konungr Birni, 
að reka réttar landsmanna við Englendinga og það lét 
hann ekki segja sér tvisvar, því að enskir víkingar höfðu 
áðr hertekiðhann og konuhansí Orkneyjum. Tók hann 
nú upp fyrir enskum kaupmönnum fé mikið og -varð af 
því hinn mesti fjandskapr milli hans og þeirra. Nokkr- 
um árum síðar (1467) lágu margir enskir kaupmenn í 
Kifi í Snæfellsnessýslu, og fór þá Björn þangað með mönn- 
um sínum, til að taka af þeim toll þann, er þeir skyldu 
gjalda konungi. Tóku kaupmenn sig þá til, og lögðu til 
orustu við hann, drápu hann og 7 af mönnum hans, en 
þorleif son hans tóku þeir höndum. Hjuggu þeir líkama 
Bjarnar í stykki og sendu síðan konu hans Ólöfu. En 
henni varð það þá að orðum: »Ekki skal gráta Björn 
bónda, heldr safna liði«. Leysti hún fyrst út þorleif son 
sinn með ærnu fé, og að því búnu er sagt, að hún hafi 
látið taka 3 ensk skip á ísafirði og drepa af þehn margt 
manna, aðrir segja að hún hafi sjálf farið til hefnda, og 
klæðzt þá hringabrynju. Ólöf fór til Damnerkur, og 
kærði skaða sinn fyrir konungi, er mælt að konungi hafi 
þótt hún kona væn og sköruleg, og að hann hafi látið 
taka 4 ensk skip og selja í skaðabætr, og að af þessu öllu 
saman hafi orðið ð ára óeirðir milli Englands og Dan- 
merkur. 

Á síðara parti 15. aldarinnar og fyrstu tveim tugum 
lö.aldarinnar, er helzt tilfrásagnar einkum íHólabysk- 
upsdæmi yfirgangr byskupa og deilurþeirra ogleikmanna. 

Eptir miðja 15. öldina varð Ólafr Bögnvaldsson, 



42 



norrænn maðr, byskup á Hólum. Hann var maðr fé- 
gjarn og ráðríkr, enda átti hann sífeldar deilur. En 
deila hans við lögmanninn fyrir norðan, Hrafn Brands- 
son (f 1483), var snörpust. Maðr nokkur auðugr að lönd- 
um og lausafé, Bjarni Ólason á Hvassafelli í Eyjafirði 
var borinn því illmæli, að hann hefði samrekkt dóttur 
sinni, og fyrir þær sakir gjörði Ólafr byskup hann hand- 
tekinn, hafði hann í varðhaldi og setti honum skriptir 
harðar. Hrafn vildi draga þetta mál byskupi úr höndmn, 
og skjóta skjóli yfir þau feðgin, enda ætluðu margir þau 
saklaus. Yarð byskup þá hinn reiðasti og forboðaði lög- 
mann, en lögmaðr bannaði aptr öllum þegnum konungs, 
að bua á jörðum byskups eða að veita honum nokkra 
þjónustu, en prestmn fyrirbauð hann, að sitja í dómum 
hans. Ólafr lét þá á alþingi um smnarið í lögréttu lesa 
upp forboðsbréf sitt yfir Hrafni og forboðaði hann á ný, 
og sagði, að hann skyldi ekki skemma lögréttuna eða 
aðra dándismenn með náveru sinni, en Hrafn og félagar 
hans börðu höndum saman, og gjörðu hark mikið, svo 
að bréfin skyldi ekki heyrast, en lögréttumenn sumir buðu 
að skera sundr brjefin, og draga prestana út úr lögrétt- 
unni. Lét Hrafn síðan dóm ganga um mál þeirra feðg- 
ina, og fóru þeir nú báðir utan sama sumar (1481) bysk- 
up og lögmaðr, til aðflytja mál sín fyrir konnngi og erki- 
byskupi, og hafði byskup sigr af málum þessum, en þó 
er þess ekki getið, að hann hafi komið fram neinum refs- 
ingum við lögmann. Varð sá endir síðar á Hvassafells- 
málum, að Ólafr bysku]3 og hirðstjórinn skiptu með sér 
jörðum Bjarna, en ekki vita menn um afdrif hans, en 
líkast þykir að hann hafi dáið í banni. 

Nálægt þessum tíma (1477) urðu hin mestu undraf 
eldgangi, öskufalli, myrkrum og ógurlegum dunum ; var 



43 



jörð þá snjólaus, en þó þreifst ekki peningr. Kómu þá 
saman lærðir menn og leikir á Grund í Eyjafirði þriðju- 
daginn fyrsta í einmánuði, og var þar þá settr eða endr- 
nýjaðr heitdagr Eyfirðinga og einmánaðarsamkoma. 
Skyldu menn framvegis koma þangað nefndan dag og 
halda lofmessu um Maríu mey, en gefa fátækum ákveðn- 
ar ölmusur, og hélzt þessi heitdagr langt fram yfir sið- 
bót. 

Seytján ármn síðar en þetta gjörðist (1494) kom út 
með Englendingum sótt mikil ; var hún svo skæð, að víða 
eyddust nálega bæir, en miklar eignir féllu undir einstaka 

i 

menn, því að sumir erfðu flesta ættmenn sína. Mest gékk 
sóttin fyrir norðan land og er sagt, að þar hafi eptir ver- 
ið að eins 26 prestar, fækkaði fólkinu mjög við drepsótt 
þessa, sem farið var að fjölga eptir svarta dauða ; segir 
sagan, að minnst hafi sóttin verið á Vestfjörðum, og að 
þaðan hafi margt fólk komið og tekið sér byggð í Norð- 
lendingafjórðungi. þá er sótt þessi kom, fór Ólafr bysk- 
up af landi brott og andaðist hann erlendis, að því er 
menn ætla, ári síðar, og hafði hann áðr gefið Hólakirkju 
109 jarðir fyrir sál sinni. 

Síðast á fimmtándu öldinni urðu þeir byskupar á ís- 
landi, Stefán Jónsson (| 1518) í Skálholti og Gottskálk 
Nikolásson á Hólum. Byskupar þessir áttuhinar mestu 
útistöður við leikmenn og var sú hríð einhver liin harð- 
asta milli klerka og leikmanna, er verið hafði síðan á dög- 
um Staða-Arna. Stefán var J slendingr (svo höfðu og tveir 
hinir næstu byskupar í Skálholti verið), lærðrvel oghinn 
siðvandasti maðr, en harðdrægr og mjög refsingasamr. 
Hélt hann skóla á byskupsstólnum og setti fyrir hann 
klerk nokkurn íslenzkan, lærðan vel. Um hans daga kom 
hingað sendiboði páfans, til að selja aflátsbréf, og þó að 



44 



Stefáni væri eigi nm slíkt gefið, þorði hann eigi að setja 

sig á móti boði páfa. Gottskálk var norrænn maðr, 

grimmr í skapi, harðgjör og fégjarn. Um þær mundir 

var ágætastr fyrir norðan land af leikmönnum Jón Sig- 

mundarson, systrsonr Bjarnar hins ríka. Brátt gjörðust 

ýmsar greinir með honum og Gottskálki byskupi ; var sú 

hin fyrsta, að byskup laug því upp, að fjórmenningsmein 

væri á hjónabandi Jóns og dæmdi hann í fjársektir mikl- 

ar, og þó að J ón hreinsaði sig á alþingi (1507) bæði af 

þeim sökum og flestum öðrum, sem Gottskálk kærði 

hann fyrir, þá skeytti byskup því engu, heldur bann- 

færði Jón og stefndi konu hans heim að Hóluin, til að 

taka lausn og skríptir, og varð hún fegin að kaupa sér 

frið, með því að láta jarðir nokkrar af hendi viðbyskup. 

Um sama leyti stefndi byskup Jóni um kirkjureikninga 

og lét dæma Hólakirkju fjögur höfuðból, sem kirkjurnar 

stóðu á. þá fór Jón utan, til að fá rétting mála sinna, 

en þó að erkibyskup setti nefnd manna, til að rannsaka 

mál hans og konungr veitti honum lögmannsdæmið og 

skipaði að dæma um jarðir þær f er byskup liafði tekið af 

honum, þá vann hann ekki á fyrir ríki byskups. Beyndi 

þá Jón, að sættast við hann með því að fá honumoffjár, 

en sætt sú varð ekki langvinn, því að enn átti Jón eignir 

all-miklar. Næsta ár hóf byskup mál við hann að nýju, 

og bannfærði hann að lokum, og flýðiþá Jón vestr áland 

• • 

til frænda síns Bjarnar Guðnasonar í Ogri. 

Meðan deilur Jóns og Gottskálks stóðu yfir nyrðra, 
átti Stefán einnig deilur miklar við tvo mikilhæfa leik- 
menn í sínu byskupsdæmi, þá Torfa í Klofa sýslumann 
í Rangárvallasýslu, afkomanda Lopts ríka, og mág hans 
áðrnefndan Björn Guðnason, dótturson Bjarnar ríka, 
sýslumann í Isafjarðarsýslu. Gjörðist þá Jón Sigmund- 



45 



arson formaðr að því, að flestir höfðingjar veraldlegrar 
stéttar fyrir norðan og vestan bundust samtökum í Leið- 
arhólmi í Dölum 1513 að því, að hnekkja hinu mikla 
ofrvaldi klerkanna og fylgja fram þeim samþykktum, 
sem gjörðar höfðu verið milli konungs og erkibyskups í 
Túnsbergi (1277) og var lögðvið 13 marka sekt og útlegð 
hverjum þeim, er géngi úr samtökum þessum, en þetta 
kom fyrir ekki, enda vantaði fylgi allra fyrir sunnan 
land til þessa. þeir Jón og Björn dóu báðir í banni; var 
Jón þá orðinn snauðr, þó að hann í fyrstu væri stórauð- 
ugr, hafði Gottskálk flett hann fé, og firrt hann vinum ; 
áðr Jón andaðist (1520), áminnti hann börn sín að lifa 
kristilega, og fal svo önd sína Guðiáhönd. Yar Jónfyr- 
ir margra hluta sakir einhver hinn merkasti af leikmönn- 
um á sínum tíma. þá er Gottskálk spurði andlát Jóns, 
var hann í veizlu á Grenjaðarstað ; segirsagan, aðhann 
hafi þá mælt, að nú myndi ráð að búast til brottferðar. 
Eeið hann þá skyndilega heim og tók sótt hastarlega, 
og úr henni andaðist hann skömrnu síðar (1520), en al- 
þýða trúði því, að Jón hefði stefnt byskupi fyrir Guðs 
dóm, enda hefir margr óskað öðrum hefnda fyrir minni 
sakir. 

Á þessum tímum, er nú hefir síðast verið frá sagt, 
vóru hirðstjórar flestir útlendir og gættu sumir þeirra 
miðr réttar og laga, en vera átti, þarsem þeir vóru hinir 
æðstu valdsmenn veraldlegrar stéttar á landinu og áttu 
að hafa yfirstjórn og umsjón sýslumanna allra, enda 
gjörðu sjálfir margt illt. Um 1500 var hér Lénharðr 
nokkur og er hann kallaðr fógeti á Bessastöðum. Lén- 
harðr þessi hafði í frammi rán og aðra óhæfu ; settist 
hann á Arnarbæli í Olfusi og rændi þaðan og hét að 
drepa Torfa í Klofa. Fór þá Torfi að honum og tók hann 



46 



af lífi. Með Lénharði var maðr nokkur íslenzkr, Eysteinn 
að nafni. Hann var þá 18 vetra og varði hann einn dyrn- 
ar, svo að enginn komst inn, fyrr en húsin vóru rofin. 
Varð Eysteinn þessi síðan frægr fyrir hreysti sína. 

Nokkru síðar var hér hirðstjóri Tíli Pétrsson; hafði 
hann frammi ýmsan ójöfnuð og lét jafnvel á alþingi sjálfu 
(1517) drepa mann, sem vildi leggja mál sitt til laga, og 
taka síðan fé hans, og setja lögréttumann í fjötur fyrir 
það, að hann hafði djörfung til, að kveða upp dóm, er 
Tíla var á móti skapi. Kærðu landsmenn þetta fyrir kon- 
ungi og missti þá Tíli hirðstjórnina, og var hann drep- 
inn hér nokkrum árum síðar fyrir rán og hernað. 

Litlu fyrir 1500 var Diðrik Pining hirðstjóri hér á 
landi ; hefir hann þótt nýtr og merkilegr maðr og eru til 
tveir alþingisdómar — höfðu slíkir dómar lagagildi — sem 
við hann eru kendir og kallaðir Piningsdómar, með því 
að hann átti þátt í þeim ; er annar þeirra um tíundir, en 
hinn um verzlun Englendinga og J>jóðverja, ogvórudóm- 
ar þessir mikils metnir um langan aldr. 

Fyrst á þessu tímabili blómguðust vísindi líkt og 
verið hafði áðr ; má án efa telja svo, að mest af ritstörf- 
um Sturlu fórðarsonar (+ 1284) heyri þessu tímabili til, 
en hann er einn hinn mesti vísindamaðr að fornu og 
hefir ritað Sturlungu og sögu þeirra Hákonar gamla og 
Magnúsar lagabætis Norvegskönunga og margt fleira. 
En eptir því sem tímar liðu fram, eptir því dofnaði áhugi 
á vísindum. J>ó vóru ritaðar sögur á fjórtándu öldinni t. 
d. saga Arna byskups (Staða-Arna) og Lárentsíus saga ; 
þá vóru og ritaðir annálar, enda vóru þá og ýmsir vel 
íærðir menn uppi svo sem Lárentsíus, byskup að Hólum 
(i 1330), Bergr Sokkason ábóti að |>verá og Einar Haf- 
liðason prestr á Breiðabólstað (f 1393), en eptirþví sem 



47 



klerkavaldið óx, byskupar urðu fleiri utlendir og klerka- 
lýðrinn varð sólgnari í auð og aðra tímanlega hagsæld, 
og eptir því sem deilur fóru meira í vöxt milli hins and- 
lega og veraldlega valds, eptir því dvínaði áhugi og löng- 
un til þekkingar og með því þekkingin sjálf . — Fimmtánda 
öldin er einn hinn myrkvasti tími í sögu þessa lands, 
enda varþánálega hið eina sem ritað var, bréf oggjöm- 
ingar, og ef til vill lítið eitt af annálum og þýðingum á 
helgra manna og riddara sögum, enda tók þá hið fagra 
mál fornaldarinnar mjög að spillast, einkum eptir að 
landið komst undir Danmörku. Eina af orsökunum til 
þess, að vísindi lögðust svo mjögídá, má að vorri hyggju 
teljaþá, aðhinæðstu embætti kirkjunnar vóru vanalega 
skipuð útlendingum, því að við það hvarf hvötin fyrir 
innlenda menn að skara fram úr, enda hvarf kirkjan svo 
langt frá því að lokum, að efla og breiða út sannaþekk- 
ing, að nálega ólærðir menn gátu fengið hin æðstu em- 
bættin, og var þá eigi annars að vænta, en að klerklýðr- 
inn hinn lægri og alþýða væri ærið þekkingarlítil, en 
því betr þróaðist hjátrú og alls konar hindrvitni. Á þessu 
tímabili fóru menn þó stöku sinnum í skóla erlendis héð- 
an af landi, og það var all-títt, að menn færi af landi 
brott pílagrímsferð til Róms og annarra helgistaða, og 
hafa þær ferðir nokkuð eflt þekking manna. 

Eptir að landið komst undir konung, var í fyrstu 
friðr meiri í iandi, en verið hafði áðr, en um og eptir 
miðja fjórtándu öld hófst hinn mesti ófriðr, þótt sagnir 
um það séu óljósar; á fjórtándu öldinni géngu og margar 
plágur yfir landið af völdum náttúrunnar, þá var og verzl- 
un, sem nálega öll var í höndum Norvegsmanna, óhæg 
mjög og einatt lítil, én þó var manndómr landsmanna 
enn all-mikill, en þá kom svarti dauði og með honum 



48 



lagðist niðr flest nytsemd ; urðu þá einstöku menn stór- 
auðugir, og geta menn sagt, að á fimmtándu öldinni hafi 
tvær hinar ríkustu ættir ráðið mestu hér á landi, þá er 
byskupar eru taldir frá, enda efldust þær við það, að 
þær tengdust á svo marga vegu, en þetta eru ættir þeirra 
Bjarnar Jórsalafara og Lopts hins ríka, og mun þettahafa 
stuðlað mikið að því, að þá var meiri friðr með leikmönn- 
um og vígaferli minni en verið hafði fyrri. þó fór svo 
undir lok aldarinnar, að miklar arfadeilur risu upp í ætt- 
um þessum, og urðu þær eitt með öðru til þess, að efla 
vald byskupa, en veikja mótstöðu leikmanna. Á fimm- 
tándu öldinni vóru harðindi minni, en verið hafði á næstu 
öldinni á undan, og verzlun miklum mun betri, því þó 
að Englendingar færi óspaklega, eins og sagt hefir verið, 
þá vannst það margfaldlega upp í betra verðlagi. þá 
tóku og Hansastaðir að verzla hér og kom við það verzl- 
unarkeppni, og hún svo mikil, að Hansakaupmenn og 
Englendingar áttust opt svo illt við, að til bardaga kom 
og blóðsúthellinga með þeim. En ekki batnaði hagr lands- 
manna, og kom það einkum af þeim tveim stórsóttum, 
er géngu yfir landið fyrst og síðast á öldinni, og svo af 
hinu, að við það, að menntunin þvarr, en klerkaveldi óx, 
hvarf manndáð og framkvæmd. 

A þessu tímabili hélt alþingi dóms- og löggj af arvaldi 
sínu óskerðu, að því leyti sem verið gat með konungs- 
stjórn, og þetta hvarf eigi undir byskupa, enda leituðust 
konungar eigi all-mjög við að auka vald sitt, en létu sér 
mest umhugað um, að náþeim litlu tekjum af landinu, 
er þeir gátu fengið. Var landstjórnin, bæði hin andlega 
og veraldlega, höfðingjastjórn, en sífelldar deilur, svo sem 
sagt hefir verið, milh klerká og leikmanna um auð og 
yfirráð ; en eptir því sem lengra leið fram, eptir því efid- 



49 



ust klerkar meira, en leikmenn buguðust, enda studdu 
konungar byskupa opt til sigrs ; einkum hina utlendu, og 
varð nu byskupsveldið svo mikið, að til þess horfði, að 
enginn gæti rönd við reist. En það átti þó skarmna æfi 
fyrir höndum, og mun nú hið næsta tímabil lýsa því, 
hvernig það féll í grunn niðr. 



D 



IV. 



Tímabilið frá 1520 til 1600. 



■ • 

1. Ogvmnclr og Jón Arason byskupar. Siðbótarmenn l 
Skdlholti. Bysktopar taka hirðstjórn. KristjánlII tekr 
konungdóm. Qizur kosinn byskup i Skdlholti. Jón Ara - 
son og fylgismenn hans neita að taka við siðbótinni. 
Kristofer kemr út og lœtr taka Ogmund. Siðbótin tek- 
in l l'óg fyrir Skálholtsbyskupsdœmi. Gizur andast. 

A þessu tímabili verðr mest sagt frá siðbótinni hér 
á landi, og þeim hiniun miklu tíðindum, er henni fylgdu, 
og fyrir því virðist rétt, að nefna það siðbótartimabilið. 

Svo sem kunnugt er, lióf Lúter siðbótina á þýzka- 
landi 1517. þaðan barst hún fyrst á Norðrlönd og svo 
síðan hingað til íslands, og sátu þeir þá á byskupsstóli 
Ögmundr Pálsson í Skálholti (b. 1521) og Jón Arason á 
Hólum (b. 1524). Lítil vinátta var í fyrstu með bysk- 
upum þessum, og kom það af því, að Ögmundr vildi ó- 
nýta kosning Jóns og koma einum sinna manna í bysk- 
upsembættið, og varð af þessu svo mikill fjandskapr milli 
þeirra, að skömmu eptir að Jón kom frá vígslu, drógu 
þeir báðir saman lið mikið, héldu því til alþingis (1526) 
og hugðu að berjast ; þó varð griðum komið á með þeim 
fyrir inilligöngu beztu manna með því móti, að sinn 
mann fengi hvor þeirra til hólmgöngu ; bar maðr Og- 
mundar þar hærra hlut, en það var Eysteinn sá, er nefndr 




51 



hefir verið, og þó að Norðlingar yndi eigi sínum hlut 
sem bezt, skildust byskupar þó vandræðalaust, og tók 
nú úr því að semjast með þeim, enda sáu þeir báðir, að 
þeim bar nauðsyn til, að sameina krapta sína, til að standa 
gegn siðbótinni, er þá tók smámsaman að gjöra vart við 
sig her á landi. 

Hinar fyrstu frásagnir, er menn hafa um siðbótina 

her á landi, eru þær, að kirkjuprestrinn í Skálholti átti 

einhverju sinni að prédika á kyndilmessu (nálægt 1530), 

og tók hann þá að prédika gegn áköllun helgra manna 

• • 

og kallaði slíkt óguðlega villu. þetta sárnaði Ogmundi 
mjög, því að prestr var honum harðla kær ; átaldi byskup 
hann, en prestr varði mál sitt með stillingu, en þó með 
rökmn. Varð sá endir á þessu, að byskup vildi eigi lengr 
hafa prest þenna sér við hönd og fór hann þá að Odda. 

þá voru og ýmsir aðrir menn á byskupssetrinu í 

Skálholti, er höfðu hallað sér að hinni nýju kenninguog 

iðkuðu hana, þó að leynt færi. Helztir þeirra vóru 

þeir Gizur Einarsson og Oddr Gottskálksson. Gizur kom 

• • 

ungr í Skálholt og tók Ogmundr hann þá að sér, setti 
hann í skóla og kom honum síðan til þýzkalands til 
meira frama, og þar kynntist hann kenningu Lúters og 
féll hún honum vel í geð. Oddr var sonr Gottskálks Hóla- 
byskups Nikulássonar ; hann hafði alizt upp í Norvegi 
og framazt síðan vel í þýzkalandi og aðhyllzt siðbótina. 
Báðir þessir menn génguí þjónustu Ögmundar byskups, 
en fóru svo leynt með trú sína, að byskup fékk nálega 
ekki grun um rétttrúnað þeirra. Tók þá Oddr að leggja 
út nýja testamentið á íslenzku, og fékk því lokið að nokkr- 
um* ármn liðnum. 

Um þessar mundir andaðist Friðrik hinn fyrsti 



/ 



Danakonungr (1533) ; hófst þá styrjöld í Danmörku, er 

bændr og borgarar vildu hafa Kristján annan, er reldnn 

hafði verið frá ríkjurn, að konungi, en tiginbornir menn 

kusu Kristján son Friðriks konungs. Tóku þá byskupar 

hér hirðstjórnarvald hvor í sínu umdæmi, svo semríkis- 

ráðið í Noregi hafði falið þeim á hendi, og héldu því í 

þrjú ár (1534 — 1537), en þá hafði Kristján Friðriksson, 

er nefndr er hinn þriðji, yfirstigið alla óvini sína og 

tekið konungdóm' yfir Danaveldi (1536 — 1559). Sendi 

hann þá hingað Kláus frá Mervitz með hirðstjórn og var 

Diðrik frá Minden umboðsmaðr hans. Yóru þeir báðir 

þokkaðir illa, en Islendingar sáu sér ekki annað fært, en 

að ganga konungi til handa, og var það þó byskupum ó- 

ljúft, því að það var alkunnugt, að konungr fylgdi fram 

hinum nýja sið. |>á er hann hafði komið siðbótinni á í 

Danmörku, sendi hann hingað (1538) kirkjuskipun þá, 

er hann hafði látið þar í lög taka, og bauð byskupum að 

• • 

fylgja henni, en ekkert varð af því að sinni. Yarnú Og- 
mundr orðinn gamall, blindr og mæddr og vildi láta af 
byskupsdómi, og fyrir því lét hann velja Gizur til bysk- 
ups eptir sig (1539), því að hann var honum kær, og 
hann efaðist alls eigi imi rétttrúnað hans. Kitaði Og- 
mundr konungi með Gizuri og bað hann að samþykkja 
hann til byskupsembættis. Sigldi nú Gizur síðan og 
hélt á konungsfund ; gékk lionum greitt að fá erindi 
sínu framgengt, en hét konungi þvi, að láta fylgja hin- 
um nýja sið og kenna guðsorð rétt og hreint. Með Giz- 
uri fór utan Oddr Gottskálksson, og var þá prentuð 
(1540) vitlegging hans af nýja testamentinu. 

I þenna tíma gjörðust þau tíðindi hér á landi, • að 
Diðrik frá Minden fór á sjálfan hvítasunnumorgun út í 
Viðey, tók klaustrið á sitt vald og rændi þar mörgu. 



53 



Var ábótinnþá ekki heima; en það fólk, er í eyjunni var, 

tókn þeir Diðrik og fylgjarar hans nakið í rúmunum, og 

börðu suma, en særðu aðra, en þeir, er því náðu, tóku 

skip og fiýðu til lands. Fyrir þessar sakir bannfærði Og- 

mundr Diðrik, en hann skipaðist eigi meir við það en 

svo, að hann tók sig til nokkrum tíma seinna, og hugði 

að fara austr á land til að taka klaustrin á Kirkjubæ og 

þykkvabæ líkt og hann liafði gjört í Viðey. þá er hann 

var á leið kominn, kom honum það til hugar að ríða 

• • 

heirn í Skálholt, til að skaprauna Ogmundi. Og erhann 
kom þangað, bað byskup hann að hafa sig á brott af 
stólnum, en Diðrik skeytti því engu og hrakyrti byskup 
á margan veg. þ>essu reiddist ráðsmaðrinn á staðnum, 
safnaði liði, og fór að Diðrik. Sat hann og menn hans 
þá að drykkju. Brutu komumenn þegar upp dyrnar, og 
veittu þeim atgöngu og féllu þar fylgdarmenn Diðriks og 
hann sjálfr eptir drengilega vörn (10. ágúst 1539) og 
vóru þeir allir dæmdir réttdræpir skömmu síðar. 

Vorið eptir að þetta gjörðist, kom Gizur út og tók 

• • 

Ogmundr honum vel og afhenti honmn staðinn. Var 

Gizur síðan samþykktr byskup á alþingi af leikum sem 

lærðurn, en varð þó að heita klerkum því, að stjórna 

eptir vgömlu og góðit lögmáli kirkjunnam . Síðan kómu 

fram bréf konungs þar á þinginu og vóru í þeim vígin í 

• • / 

Skálholti kend Ogmundi og Islendingum boðið að taka 
við kirkjuskipun konungs. Bréfum þessum svaraði Jón 
Arason og Norðlendingar með honum; kváðu þeir Og- 
mund saklausan, en Diðrik og fylgdarmenn hans rétt- 
dræpa, en skoruðust undan því að taka á móti kirkju- 
skipuninni. Fór nú að grennast vinátta Gizurar og Og- 
mundar, og vildi Ogmundr eiga samtök að því við J ón 
Arason að hindra siðbótina, en þau samtök fórust fyrir. 



54 



Vorið eptir sendi konungr hingað trúnaðamiann 
sinn Kristófer Hvítfeld með tveim herskipum ; átti hann 
að krefja skatt af klerkum, koma siðbótinni á og fram- 
kvæma önnur erindi konungs. |>á er hann kom út, sendi 
hann menn austr að Hjalla í Ölfusi, en þar var þá Ög- 
mundr í kynnisferð hjá Ásdísi systur sinni og þá áttræðr 
að aldri. Lét hann taka þar Ögmund höndum og flytja 
suðr á skip. Hafði konum verið ráðlagt að flýjaogforða 
sór, meðan Danir væri við land, en Gizur hafði tælt hann 
til að vera kyrran, og sagt, að hann þyrfti ekkert að ótt- 
ast. Kristófer ginnti hann til að láta af hendi við sig 
jarðir sínar og dýrgripi og var það ærið fé, með því að 
heita honum frelsi, en flutti hann þó fanginn til Dan- 
merkr, og dó hann þar skömmu síðar. 

þá er Ogmundr var tekinn, var kirkjuskipun kon- 
ungs og með henni siðbótin tekin í lög á alþingi (1541) 
fyrir Skálholtsbyskupsdæmi, því að nú þorðu klerkar 
ekki annað en að hlýða vilja og boði Kristófers. Jón 
Arason ætlaði að ríða til alþingis að vanda. En er hann 
kom að Kalmanstungu, frétti hann hvernig komið var. 
þótti honum þá ráðlegast að hverfa aptr, og gefa ekki 
færi á sér, en ritaði þó áðr bréf til alþingis, og kvaðst 
vilja hylla konung samkvæmt gamla sáttmála, en fyrir- 
bjóða öllum á Islandi, að dæma nokkurn dóm um sig 
eða byskupsdæmi sitt ; en vilji einhver hafa slík mál fram, 
kvaðst hann skjóta máli sínu undir dóm konungs og 
ríkisráðsins í Norvegi, og fyrir því varð ekkert af því, 
að Norðlendingar tæki við siðbótinni. Gizur galt kon- 
ungi skatt fyrir hönd klerkanna af fé dómkirkjunnar og 
hélt nú Kristófer síðan heimleiðis til Danmerkr. 

Eptir þetta starfaði Gizur að því af mesta kappi, 
að siðbótin kæmist á í verki ; bannaði hann messur, vök- 



55 



ur, myndadýrkun, áköllun helgra manna og aðrar kat- 
ólskar siðvenjur ; hann hvatti presta til að kvongast, 
kvongaðist sjálfr og reyndi til með öllu móti að fræða 
menn um sannindi hinnar nýju kenningar ; en hann átti 
í hinum mesta vanda að standa. Leikum og lærðum var 
liinn nýi siðr næsta leiðr, og vildu sumir prestar heldr 
láta embætti, en fylgja honum, en nálega þeir einir, er 
umkomuhtlir vóru, vildu taka vígslur. Meðan Gizur sat 
að stóli, tók konungr að kasta eign sinni á klaustrafén í 
Skálholtsstipti, og var það mikill auðr í löndum og 
lausafe. 

í Kallaðarnesi var kross einn, og hafði um langan 
aldr verið á honum átrúnaðr mikill og margar heitgöng- 
ur til hans. Nálægt kyndilmessu 1548 fór Gizur að heim- 
an, til að taka kross þenna niðr, og er hann kom úr 
þeirri ferð, tók hann banasótt sína. Andaðist hann skömmu 
síðar, og hélt máli og rænu fram í andlátið. þótti vinum 
hans að honum hinn mesti skaði, en trúaðir katólskir 
menn þóttust sjá í þessu guðs dóm fyrir hina miklu ó- 
hæfu við krossinn helga. Hafði Gizur verið fyrir margra 
hluta sakir merkr maðr, og myndi miklu hafa á leið kom- 
ið, ef hans liefði lengr við notið. 

2. Byskupskosning í Skálholti . Marteinn verðr hyskuj). 
Jún ríðr l Skálholt og vestr i Dali. Marteinn kemr iít og 
lœtr ónýta clóma Jóns og gjörnincja. Jón fœrhréf frápáfa. 
Marteinn tekinn höndum. Jón hyskuj) tekr Skálholt, Við- 
cy og Helgafell. Jón og synirhans teknir höndum og telcn- 
ir af lifi. Hefndir norðanmanna. Sendimenn konungs taka 
eiða af Íslendingum. Marteinn hoðaðr utan. 

Til þessa hafði Jón Arason setið kyrr og látið sig 
litlu skipta það, er fram fór í Skálholtsbyskupsdæmi ; en 



56 



er Gizur var andaðr, ásetti hann sér að endrreisa kat- 
ólska trú. Hann var nú orðinn hniginn að aldri. Átti 
hann þrjá sonu á lífi, Ara, er lögmaðr hafði verið, og þá 
Björn prest á Melstað og Sigurð prest á Grenjaðarstað, 
og vóru þeir allir skörungar. þá er nú byskup spurði lát 
Gizurar, bauðst hann til að gegna byskupsembætti syðra, 
að svo miklu leyti sem kennimönnurn þar þætti nauð- 
synlegt kristni guðs til efiingar. 

Skömmu fyrir alþingi (1548) kómu saman leikmenn 
og klerkar í Skálholti til byskupskosningar. Kusu Lút- 
erstrúarmenn Martein Einarsson, guðhræddan mann og 
auðgan, en katólskir menn Sigurð ábóta í þykkvabæ, 
er kunnr var að fastheldni við forna trú. Sigldi Marteinn 
þegar á konungs fund, en setti áðr prestinn síra Jón 
Bjarnarson ráðsmann á staðinn og Pétr bróður sinn og 
mág sinn Daða Guðmundsson í Snóksdal honum til 
fylgdar. Sigurðr fór til alþingis, setti þar Jón byskup 
umboðsmann sinn, meðan liann dveldi ytra, og hélt síð- 
an til Danmerkr. Hittu þeir Sigurðr báðir konung, og 
fór svo, að Marteinn fékk byskupsembættið og kom hann 
síðan út vorið eptir. 

J>á er Jón byskup var orðinn umboðsmaðr Sigurðar, 
vildi hann fyrir hvern mun ná Skálholti á sitt vald* og 
fyrir því fór hann um sumarið (1548) norðan Kjöl með 
hundrað manna suðr í Skálholt, en síra Jóni kómu njósn- 
ir af ferðum hans, og f ékk safnað þrem hundruðum manna, 
og var þar þá með honum Daði. Lét ráðsmaðrinn bysk- 
up vita, að hann myndi verja staðinn, og þótti honum 
þá vænst, er hann hafði dvalið þar fimm dægr, að hverfa 
heim aptr. 

Illa undi byskup við ferð þessa, og hélt hann því 
skömmu síðar vestríDali, til að koma hefndum fram við 



Daða, sem hann taldi hinn rammasta fjandmann sinn. 
Stefndi hann honum að mæta þar fyrir dómi sínum ; en 
er Daði kom eigi, eins og vita hiátti, lét byskup dæma 
hann fyrir margar og stórar sakir utlægan og fé hans allt 
upptækt, og hélt síðan heimleiðis ; fékk þá Daði lögmann- 
inn Onn Sturluson til að ónýta dóm þenna, og þóttist 
hann þá öruggr, og reyndi alls eigi, að leita sætta við 
byskup og hðr nú vetrinn af hendi. 

þá er Marteinn kom út, þóttist hann vera öruggr 
fyrir Jóni byskupi, meðþví aðhann hafði sjálfr konungs- 
hylli mikla, en konungr gjört Jón útlægan. Hélt hann 
þegar til alþingis (1549), og lét lesa þarbréf sín, er hann 
hafði frá konungi. Síðan lét hann presta sína með dómi 
lýsa ónýta og ógilda alla dóma Jóns og gjörninga í Skál- 
holtsbyskupsdæmi. Að því búnu hélt hann vestr á land 
í yfirreið sína og settist að um haustið á Staðarstað. 

Ekki lét Jón byskup hug fallast fyrir þetta, enda 
hughreysti það hann mjög, að þetta sumar (1549) fékk 
hann bréf frá páfa. Hvatti páfinn hann til að halda fast 
við trú sína, hét honum trausti sínu og lýsti blessun sinni 
yfir honum. Varð Jón harðla glaðr af þessu, og hét nú 
að láta fyrr líf sitt, en trú sína eða trúnað við páfa og lét 
hann nú víggirða staðinn á Hólum til að vera við öllu 
búinn. 

Haustið eptir að þetta gjörðist, sendi byskup sonu 
sína Björn og Ara vestr á sveitir til að taka höndum 
Martein og aðra óvini sína. Tókuþeir Martein á Staðar- 
stað og síra Arna Arnórsson frá Hítardal, er verið hafði 
umboðsmaðr Marteins, meðan hann var erlendis, en 
Daða kom njósn, svo að hann fékk safnað mönnum, og 
þorðu þeir ekki á hann að ráða ; fluttu þeir bandingja 



58 



sína norðr að Hólum og var Marteinn í haldi nyrðra til 
næsta vors. 

Vorið eptir kom út hirðstjórinn Lárentíus Múli. 
Hafði konungur boðið honurn að liandtaka Jón byskup, 
og beðið þá Daða og Petr Einarsson að styrkja liann til 
þess ; en er Jón spurði þetta, liugði hann að sýnafjand- 
mönnum sínum, að hann væri hvergi hræddr. Safnaði 
hann þá og synir hans liði miklu, og héldu til alþingis 
(1550), og róð byskup þar einn öllu. þaðan héldu þeir 
feðgar í Skálholt, og höfðu Martein með sér. Eáðsmaðr- 
inn síra Jón var enn allliðsterkr fyrir, ogliugði að verja 
staðinn. Kvaðst þá J ón mundu láta Martein vera í farar- 
broddi, og mæta skotum staðarmanna. En er þeir skipuð- 
ust eigi við þetta, ritaði Marteinn síra Jóni og bað hann 
aðgefaupp staðinn, og gjörði hann svo, ogsettist nú Jón 
byskup á staðinn, og var þar í viku ; vígði hann kirkjuna 
og lét grafa upp líkama Gizurar, láta hann í poka og jarða 
ígryfju nokkurri. Setti byskup síðan Jón prest yfir stað- 
inn og lét hann vera þar umboðsmann sinn. Ermælt, að 
Jón byskup hafi sagt, erhann liafði fengið vald yfir Skál- 
holtsstað : »Nú liefi eg undir mér allt ísland, nemahálf- 
an annan kotungs son«, en það voru þeir Pétr Einarsson 
og Daði Guðmundsson. 

Erá Skálholti hélt byskup suðr í Viðey ; rak hann 
Dani þaðan, tók klaustrið, og lét taka þar upp aptr 
klaustrliínað og Alexíus ábóta ognokkra munka setjast 
þar að. þaðan hélt byskup vestr að Iielgafelli, og tók 
klaustrið þar á sama hátt og hann hafði gjört í Viðey. 
þá er hann hafði sýslað þetta, héldu þeir feðgar heim ; 
þótti þeim för sín hin bezta og sátu þeir nú um kyrt um 
sumarið. 

Nokkru fyrir vetrnætr tók Jón byskup sig upp og 






59 



hélt vestr á sveitir, því að hann þóttist þurfa að koma 
lögum yfir Daða, og vóru þá enn með honum synir hans 
Ari og Björn. Hafði byskup eigi fleiri menn að norðan 
en þrjá tigi, og hugði hann að auka lið sitt í Borgarfirði. 
Hélt hann nú vestr að Sauðafelli í Dölum og settist þar, 
og dvöldust þeir feðgar þar í náðum í þrjá daga, en þá 
kom Daði og hafði með sér áttatigi manna tygjaða vel. 
Yarð nú bardagi á Sauðafelli og hann eigi langr, því að 
þegar er Borgfirðingar, sem fylgdu byskupi, sáu, hvað 
verða vildi, géngu þeir frá og vildu eigi fylgja honum. 
Leituðu Norðlendingar, þeir er það máttu, til kirkju, og 
þarvar Jón byskup og synir hans teknir höndum (2.okt. 
1550) og hafðir heim að Snóksdal. Fylgdarmenn Jóns 
lét Daði fara norðr og græða þá, er sárir vóru. 

Daði sendi þegar til Kristjáns skrifara, semvarum- 

boðsmaðr hirðstjórans, og lét hann vita, hvernig komið 

var. Hélt hann þá sem skjótast vestr að Snóksdal ; 

þangað kom og Ormr lögmaðr og nokkrir aðrir heldri 

menn, og var þar þá dæmt, að geyma skyldi þá feðga 

til næsta alþingis, og skyldi Kristján geyma þá með til- 

styrk Marteins og lögmanna beggja. Var síðan farið 

með bandingjana í Skálholt, og er þar kom, þóttist Krist- 

ján ekki treystast til að gæta þeirra. Var nú í nokkra 

daga ráðagjörð mikil, hvað við þá skyldi gjöra. Einhverju 

sinni þá er fyrirmenn sátu að morgunverði, sagði Jón 

• • 

prestr Bjarnarsson : »Oxin og jörðin geymirþá bezt«, og 
þótti Kristjáni þetta hið mesta snjallræði, og vildi nú 
ekki annnað heyra, en að þeir væri af lífi teknir. Bar 
hann margar sakir á þá, og tjáði nú engum að leggja 
þeim líknarmál, og var afráðið, að lífláta þá, og þeim feng- 
inn prestr til að búa þá undir dauðann, og þótti J óni 
byskupi það verst, að láta líf sitt fyrir Dönura. Aðr en 



60 



þá skyldi af lífi taka, meðtóku þeir allir hið heilagakveld- 
máltíðar sakramenti eptir siðvenju katólskrar trúar. Yar 
Ari fyrst líflátinn, og er sagt, að honum liafi verið boðið 
líf, en lianu ekki viljað þiggja, ogvarðhann vel og karl- 
mannlega við dauða sínum. Síðan vóru þeir af lífi tekn- 
ir síra Björn og byskup, og tókst það illa og ómannlega ; 
er mælt, að byskupi hafi verið boðið líf, en hann sagt, 
að sér þætti nú bezt að fylgja sonum sínum, og gjörðist 
þetta hinn 7. nóv. 1550. Vóru þeir feðgar allir merkir 
menn og unnu mjög trú sinni og ættjörðu, og fyrir þær 
sakir urðu þeir að láta líf sitt. Vóru líkamir þeirra vor- 
ið eptir fluttir norðr að Hólum og jarðaðir þar með mik- 
illi viðhöfn og mörgum tárum. 

J>á er aftaka þeirra feðga spurðist norðr, þóttu það 
hin hörmulegustu tíðindi, og vildu flestir þar, einkum 
ættmenn J óns, ef verða mætti, koma hefndum fram. Tóku 
vermenn að norðan sig þá til um vetriim (1551), og fóru 
að Kristjáni skrifara og mönnum hans á Kirkjubóli á Mið- 
nesi og drápu þá alla. Varðist Kristján vel, enda hafði 
hann hlífar góðar ; en að lokum vann sveinn þ>órunnar 
áGrund, dóttur Jóns byskups, á honum, og lýsti Krist- 
ján hann banamann sinn. Vermenn þessir drápu alla 
danskamenn, er þeir fengu náð syðra, enþeir, sem und- 
an kómust, flýðu austr í Skálholt. Konungr lét dæma 
banamennKristjánsdræpaskógarmenn; flýðu þá margir 
af þeim til Englands, en nokkrir kómust í sátt við höfuðs- 
mann — svo var nú hirðstjóri konungs nefndr — seinna, 
en að eins einn var drepinn. 

Sumarið áðr en þeir feðgar vóru af lífi teknir, hafði 
konungr spurt allar hinar miklu tiltekjur Jóns byskups, 
og hugði hann þá, að eigi myndi annað tjá, en að senda 
lið til íslands, og fyrir því sendi hann (vorið 1551) Otta 



61 



Stígsson til suðrlandsins með einu skipi, en þá Axel Júl 
og Kristófer Trondsson til norðrlands með tveim skipum. 
Attu þeir að taka Jón byskup og sonu hans höndum, 
láta landsmenn vinna konungi hollustueiða ogNorðlinga 
taka við Lúterstrú. Sóru Norðlendingar eiða sína á Odd- 
eyri við Eyjafjörð (15. júní 1551) og þar vóru þeirfeðgar 
dæmdir landráðamenn og fé þeirra fallið undir konung, 
en eiðar Sunnlendinga fóru fram á alþingi. 

þeir Axel og Kristófer skipuðu Olafi Hjaltasyni, 
presti að Laufási, sem árinu áðr hafði flúið lárid fyrir 
Jóni, byskupsdæmi á Hólum, og buðu honmn að fylgja 
fram Lúterstrú og Norðlendingum að hlýða honum, og 
mælti nú enginn á móti því. Höfðu prestar áðr kosið 
síra Sigurð á Grenjaðarstað son Jóns til byskups, en þá 
kosning höfðu sendimenn konungs að engu. Að því búnu 
héldu þeir heim að Hólum, og höfðu þaðan á brott marga 
dýrgripi kirkjunnar, og héldu síðan samsumars heirn aptr 
til Danmerkr, og hefir síðan Lúterstrú verið hin drottn- 
andi trú á landinu. 

þá er konungr kom eigi svo hefndum fram, sem 
hann vildi, á bánamönnum Kristjáns skrifara, líkaði hon- 
um það illa. Tóku þá Danir að bera sakir á þá Martein 
og síra Jón og kenna þeim um það, að þeir feðgar hefði 
verið af lífi teknir, og eigi lialdinn Snóksdalsdómr, og 
fyrir því hefði Norðlendingar snúið hefndmn á Kristján 
og menn hans. Fór þá svo að lokum, að þeir vóru kvadd- 
ir til Danmerkr, en þó látið heita svo, að tala ætti um 
trúarefni. Bæði af þessu og svo hinu, að Marteinn koinst 
að því, að taka ætti beztu eignirfrádómkirkjunnií Skál- 
liolti, taldi hann hrakninga sína, og kvaðst vilja láta 
byskupsdæmið af hendi, með því að hann væri eigi fær 
um að standa í slíkuin vanda, og var því tekið fúslega, 



62 



og þá eigi tekið hart á sökum. Varð þá prestrinn Gísli 
J ónsson byskup (1558) og hafði hann verið einn af hin- 
um fyrstu játöndum Lúterstrúar hér á landi og í tölu 
helztu mótstöðumanna Jóns Arasonar. 

3. Skólar scttir. Stóridómr. Gíiðbrandr verðr byshup og 
setr prentsmiðju . Guðbrandr fœr verzlunarleyfi. Eggert 
rœntr. Vopnadómr. Ðeilur Jóns lögmanns og Guðbrands. 

Eétt eptir siðaskiptin varð hér höfuðsmaðr Páll 
Hvítfeldr bróðir Kristófers, og hafði mikil völd, enda tók 
hann embætti af lögmönnum báðum (1553). Hann setti 
og að konungsráði tvo skóla hér á landi, annan á Hólmn 
(1552), og skyldu lærisveinar vera þar tuttugu og fjórir, 
en hinn í Skálholti (1553), en þar áttu að vera fjörutíu 
lænsveinar, en laun handa kennurum og ölmusur skóla- 
sveina skyldi taka af eignum slœlanna. L 

Skömmu síðar varð Páll Stígsson höfuðsmaðr og 
var þá dæmdr Stóridómr (1564) um hegningþeirramanna, 
er sekir urðu í frændsemis- og sifjaspellum og hórdómi, 
og lögð dauðahegnmg við brot þessi, en áðr höfðu bysk- 
upar lagt skriftir þungar á slíka menn. Dóm þenna 
dæmdu lögmenn báðir, og tuttugu og fjórir höfðingjar 
veraldlegrar stéttar og þó allnauðgir; hafði Páll Stígsson 
þröngvað þeim til þess, því að hann var ráðríkr maðr, 
og vildi sníða hér sem flest eptir dönskum háttum. Pór 
hann með dóm þenna á konungs fund og fékk hann 
staðfestan, og gilti hann síðan sem lög um langan aldr, 
en var jafnan þokkaðr illa. 

Ari áðr en Stóridómr var dæmdr, kom út konungsbréf 
eitt, sem skipaði höfuðsmanni að setja tuttugu og fjögra 
manna dóm, þá er á þyrfti að halda, til að dæma yfir dómi 
lögmanna, og var þetta hin mesta hnekking á dómsvaldi 



63 



lögmannanna, jþví að nú var þeirra dómr ekki lengr hinn 
æðsti dómr í landinu, eins og liingað til hafði verið ; má 
telja víst, að bréf þetta hafi komið af hvötum Páls Stígs- 
sonar, sem með öllu móti vildi auka vald höfuðsmanna ; 
en svo liðu þrjátíu ár, að dómr þessi var ekki settr, og 
þurfti áðr nýtt konungsboð til að koma, enda andaðist 
Páll eigi mörgum árum síðar (1566), en hann var líkleg- 
astr til að fylgja þessu fram. 

f>á er Ólafr Hjaltason andaðist (1569), kusu Norð- 
lendingar enn síra Sigurð á Grenjaðaístað, en konungr 
sinnti því eigi, en kvaddi Guðbrand þorláksson til bysk- 
upsembættis, dótturson Jóns Sigmundarsonar, þess er 
áðr er getið. Hafði Guðbrandr framazt vel utanlands og 
var lærðastr allra Islendinga, þeirra er þá vóru uppi. 
Guðbrandr bar fyrir konung hinn bágborna hag presta 
sinna, og hét konnungr þeim hundrað ríkisdölum og bauð 
höfuðsmanni að láta þá. Var þá höfuðsmaðr Jóhann 
Bokkliolt, og vildi hann eigi láta fé þetta af höndum ; 
hafði í fyrstu verið gott í vináttu með honum og Guð- 
brandi, entóknúmjög að spillast. Bar Guðbrandr þessa 
tregðu liöfuðsmanns fyrir konung, og hafði það fram(157 5) , 
að prestar fengu féð. þá er Gísli byskup í Skálholti sá, 
hversu Guðbrandi gékk þetta vel, fékk hann og hjá kon- 
ungi tvö hundruð ríkisdali handa sínum prestum og lét 
höfuðsmaðr fyrir það þrjátíu og þrjár jarðir. 

Um ekkert lét Guðbrandr sér meir hugað en að efla 
uppfræðing klerka og alþýðu. Var á Breiðabólstað í Vestr- 
hópi prentsmiðja sú, er Jón Arason hafði fengið, ogfékk 
Guðbrandr hana og bætti á margan veg. Lét hann ís- 
lenzkan mann nema prentiðn í Kaupmannahöfn, og er 
hann hafði komið þessu í kring, setti hann prentsmiðju 
fyrst í Núpufelli og síðan á Hólum og gaf því næst út 



64- 



f 



hinn mesta fjölda af guðsorðabókum og þar á meðal 
biblíuna (1584), sem hann hafði nálega lagtút allasjálfr. 
Hélt liann þessu nytsama starfi fram, meðan honum ent- 
ist heilsa og kraptar til, oghefir enginn maðr meira starfað 
að upplýsingu almennings í andlegum efnum hér á landi, 
en Guðbrandr byskup. — Honum samtíða, enþó nokkru 
yngri var frændi hans Arngrímr Jónsson »lærði« ; varð 
hann frægr af ritum sínum ekki einungis innan lands, 
heldr og víða um önnur lönd. 

Um það leyti er Guðbrandr varð byskup (1571), 
fékk danskr kaupmaðr nokkur einkaleyfi að verzla á þrem 
höfnum fyrir norðan land ; var verzlun hans bæði ill, ó- 
hæg og lítil, og brá Norðlendingum rnjög við, því að allt 
þangað til hafði verzlunin nálega verið frjáls. Bað þá 
Guðbrandr konung þess, að liann mætti í félagi með 
Skagfirðingum gjöra rit eitt skip til verzlunar. En er 
höfðingjar veraldlegrar stéttar spurðu þetta, fengu þeir 
öfund á slíkri framkvæmd byskups, og rituðu konungi til 
að spilla þessu, og kváðu það ekki einungis hættulegt 
fyrir almenning, heldr gagnstætt lögum og venju, að ís- 
lendingar ætti sjálfir skip í förum. |>essu skeytti konungr 
engu, en veitti Guðbrandi verzlunarleyfið (1579). Fékk 
þá Guðbrandr helztu menn um Skagafjörð í félag með 
sér ; keyptu þeir skip mikið frá Hamborg og hlóðu það 
vöru, og átti það aptr að halda til Hamborgar, en það 
kom aldrei fram, og við það endaði þessi hin þarfa frain- 
kvæmd Skagfirðinga. 

A Bæ á Bauðasandi bjó höfðingi ríkr, Eggert Hann- 
.esson, dóttursonr Bjarnar Guðnasonar; hann hafði áðr 
verið lögmaðr og í höfuðsmanns stað. Nálægt þeim tíma, 
er nú hefir veriðsagtfrá (1579), kómu frá Hollandi ensk- 
ir víkingar á Vestfjörðu. Bæntu þeir kirkjur, drápu menn 



65 






og höfðu annan illverknað í frammi. Víkingar þessir 
kómu að Bæ, tóku Eggert höndum og rændu bæ hans, 
og var það stor-mikið fé, er þeir tóku þar ; héldu þeir 
honmn í mánuð í varðhaldi, og varð hann að leysa sig 
með miklu gjaldi, en vinna ræningjunum áðr eið, aðkæra 
eigi skaða sinn né hrakninga fyrir konungi, og héldu þeir 
síðan á brott með miklu herfangi. Eggert hélt ekki nauð- 
ungareið þenna, heldr skýrði konungi frá aðförum þeirra 
og bað hann ásjár. Náðust ræningjar í Hollandi ogvóru 
þar af lífi teknir. Sendi þá konungr 6 byssur og 8 spjót 
í hverja sýslu og var það vilji hans, að f slendingar mætti 
verja sig fyrir útlendum illmennum. 

Ránskapr þessi varð að öllum líkindum orsök til 
þess, að tveim árum síðar (1581) var dæmdr hinn svo 
nefndi vopnadómr. Dæmdi hann Magnús Jónsson, sýslu- 
maðr vestra, tengdasonr Eggerts. Ámæla dómsmenn 
mjög þeiin valdsmönnum, sem þá hafi fyrir fám árum 
látið taka af vopnaburð og brjóta vopn og verjur lands- 
mönnum til skaða. Dæmdu þeir alla menn skylda að 
eiga ákveðin vopn eptir efnum, svo að þeir mætti verja 
ættjörð sína, ef ófrið bæriaðhendi, en umboðsmaðr kon- 
ungs skyldi vera liðsforingi og alhr hlýða honum. Hver 
maðr skyldi kosta sig, meðan hernaðr stæði, en hrepp- 
stjórar telja vopnfæra menn, og kalla þá saman, er á 
Þyrfti að halda. þá var og ákveðið, að sýslumenn skyldi 
með ráði skynsömustu manna tiltaka, livar hafa ætti vígi, 
þar er geyma mætti börn, gamahnenni og búsmala ; 
einnig skyldu menn læra, að fylkja liði og annað það, er 
til skipulegs hernaðar heyrði. Skutu þeir dómi þessum 
til lögréttu, svoað þaryrði endrbætt það, er þurfaþætti; 
en eigi er þess getið, að æðri valdsmenn hafi sinntþessu 

E 



r 



66 

eða stutt að því, að almennr vopnaburðr tækist upp aptr. 
Magnús þessi var höfðingi mikill ; reið hann jafnan til 
þings með fjörutíu eða flteiri vopnaðra manna, og þótti 
hinn mesti sómi að vera í flokki hans. 

Skömmu síðar en Guðbrandr varð byskup, varð 
Jón Jónsson frá Svalbarði lögmaðr nyrðra (1573). Hann 
var ættaðr vel, og í móðurkyn kominn frá Lopti ríka, 
auðugr og kappgjarn. í fyrstu var vel með þeim Guð- 
brandi, en spilltist brátt, svo að síðustu varð fullrfjand- 
skapr, og kom það mest af því, að þeir vóru báðir höfuð 
sinnar stéttar, klerka og leikmanna, er hvorir um sig 
vildu nú bera ægishjálm yfir hinum. Svo kómu og ýms- 
ar aðrar greinir til, er þeim fóru sjálfum ámilli, en Guð- 
brandr hafði eigi jafnmikið konungs traust og áðr, eptir 
að Friðrik annar (1559 — 1588) andaðist. Var sú hin 
fyrsta, að lögmaðr keypti erfðatilkall til jarðar einnar, 
er meir en áttatíu ár hafði legið undir Hólakirkju, og 
tók hana síðan, en byskup vildi eigi sleppa henni. Fór 
svo að lokum, að byskup vann það mál (1590) og sætt- 
ust þeir þá að kalla. 

Um þessar mundir gjörði Arngrímr lærði, frændi 
Guðbrands, tilkall tiltveggja jarða, er Gottskálk byskup 
hafði tekið af Jóni Sigmundarsyni afa þeirra. Komþetta 
mál til dóms á alþingi (1592), og lögðu þá mótpartarnir 
fram bréf nokkur, sem vera áttu frá dögum Gottskálks. 
Var eitt um jarðir þessar, að kona Jóns hefði fengið 
byskupi þær fyrir fé, er hún hefði sukkað fyrir stólnum. 
Annað bréf bar þær sakir á Jón Sigmundarson, að hann 
hefði drepið bróður sinn, en drekkt tveimr börnum sín- 
um. þóttust dómsmenn ekki fá dæmt um bréf þessi, og 
skutu þeim undir úrskurð konungs, en greindu þó eigi 
varnir þær, er Guðbrandr bar fram, og þótti honum með 



* 



67 



þessu máli sínu tráðkað. Kendihann þetta Jóni lögmanni, 
og varð nú með þeim fullr fjandskapr, og stefndi hvor 
öðrum fram fyrir konung og ríkisráðið ; reið Guðbrandr 
heim og þóttist eigi með öllu megavera aðgjörðalaus, og 
því ritaði hann þegar bækling með þeim vörnmn fyrir 
móðurföður sinn, er hann hafði eigi mátt koma fram á 
alþingi. 

J ón lögmaðr lét veraldlega höfðingja fela sér á hendi, 
að bera fyrir konung ýms nauðsynjamál landsins, og 
skyldi hver skattbóndi gjalda honum í farareyri 5 álnir 
(3 kr.). En af byskups hálfu fór Arngrímr lærði. Bar 
lögmaðr, þá er hann kom til Danmerkur, róg mikinn fyr- 
ir konung um byskupa og klerka. Kvað hann þá þrætu- 
'gjarna, og kaupa sakir áhendr alþýðu, til að ná af þeim 
fé, en byskupar þröngvi almenningi með kirkjureikning- 
um, líkt sem hinir katólsku byskupar höfðu áðr gjört. 
Keyndi Arngrímr að eyða þessum ákæruin, og var þá 
leitað atkvæða Jóhanns Bokkholts, er áðr hafði verið 
höfuðsmaðr, vinar lögmanns, en fjandmanns Guðbrands, 
og bar hann þá ófrægð mikla um Guðbrand og presta 
hans fyrir stjórnarherra, þá er ríkjum réðu í æsku Krist- 
jáns fjórða (1588—1648). Varð sá endir á, að konungr 
ritaði byskupum og bannaði þeim að sýsla um það, er 
þeim kæmi eigi við, en af ferð lögmanns í lands þarfir 
varð lítill árangr annar en sá, að konungr bauð, að setja 
skyldi landþingsskrifara, og að alþingi skyldi standa í 
átta daga, svo að menn gæti lokið þar málum sínum. 

Næsta ár kom Jón lögmaðr út, og hafði konungr 
boðið höfuðsmanni annaðhvort að sættalögmann og bysk- 
up, eða þá að láta tuttugu og fjögra manna dóm ganga 
um mál þeirra. Héldu þeir nú báðir til alþingis, og 



68 



kómu þa bréf þau, er áðr hafa nefnd verið og morðbréf 
eru kölluð, undir dóm tuttugu og fjögra manna, og vóru 
þau dæmd falsbréf ónýt og að engu virðandi. En þeir 
J ón og Guðbrandr sættust fyrir milligöngu liöfuðsmanns 
og annarra góðra manna, og áttu þeir ekki berlega illt 
saman síðan, en þó má ætla, að ekki hafi um heilt gró- 
ið, því að þrettán árum seinna, er Jón var orðinn hniginn 
mjög, kom út höfuðsmaðr Herluf Daa (1606). Eeið Jón 
þegar til fundar við hann og var þar veizla góð og drukk- 
ið fast. En er Jón kom í tjald sitt um kveldið, mælti 
hann : »Nú skal Gutti setja ofan«, og lagðist til svefns, 
en honum auðnaðist ekki að troða framar illsakir við 
Guðbrand, því að morgni fundu sveinar hans hann 
örendan. 

Við siðbótina varð hin mesta breyting hér í landi, 
og lagði hún grundvöll til þess, er bæði nú og seinna 
breyttist bæði til hins betra og verra í stjórn og högum 
landsmanna. Mikið af valdi því, er byskupar höfðu áðr 
haft, hvarf í hendr konungi og höfuðsmanni. Byskupar 
misstu fjárforræði kirkjunnar. Tók konungr til sín allar 
klaustra eignir, byskupstíundir og sakeyri byskupa, en 
stólseignum héldu þeir sér til uppeldis, sem léni af kon- 
ungi. Mikið af dómsvaldi því, er klerkar höfðu haft, 
hvarf nú og undir leikmenn, en löggjafarvaldi alþingis 
tók nú að hnigna mjög. þá misstu og byskupar þann 
rétt, að skipa prestsembættin, og gjörðu það nú ýmist 
höfuðsmenn eða konungar, því að lítið var uin það, að 
söfnuðirnir notuðu sér þann rétt, er kirkjuskipanin heim- 
ilaði þeirn, að kjósa presta sína. Leikmenn vildu nú jafna 
það á klerkum, er þeir urðu áðr að bera lægra hlut, og 
reyndu því sem mest að rýra vald þeirra, en klerkar vildu 
aptr sem mest halda í völd sín, og fyrir því urðu 



69 



hinar mestu deilur með þeim, og var það siðr þess, er 
þóttist bera lægra hlut, að leita fulltingis hjá höfuðsmanni 
eða konungi, og óx við það konungsvaldið fjarskalega, 
en afi landsmanna veiktist að því skapi, enda gat nú 
konungr látið hér framkvæma margt það, er Islending- 
um var þvert um geð. þá vóru og hinar mestu deilur 
með veraldlegum höfðingjum sjálfum, og kom þaðafþví, 
að þeir sóttust eptir að ná hver frá öðrum klaustraeign- 
um og öðrum þeim lénum, er konungr veitti, og spöruðu 
menn þá eigi róg og undirferli og ’annað illt athæfi, en 
allt þetta miðaði til þess, að hnekkja mótstöðu Jslend- 
inga gegn konungsvaldinu. 

Mjög vóru menn tregir, að taka við hinum nýja sið, 
og leggja af þann hinn forna, enda hafði hinni mestu 
harðneskju veríð beitt í siðbótarverkinu og það bætti 
lítið um, þótt byskupar léti brenna krossa og brjóta 
myndir helgra manna. En þá er Páll Stígsson varð höf- 
uðsmaðr (1560), fengu byskupar öruggt fylgihans, til að 
eyða hinum katólsku siðvenjum. Pállvar ötull, einbeittr 
og harðráðr ; bannaði hann allar ólögmætar helgar, ljósa- 
kveykingar fyrir líkneskjum og annað þess háttar, en 
bauð mönnum að gjalda afdráttarlaust klerkum ogkirkj- 
um lögboðin gjöld ; einnig bauð hann, að hver maðr 
skyldi á helgum öllum, þáermessa bæri, koma til kirkju 
sinnár, og lagði hann við þunga hegning, ef þessu væri 
eigi hlýtt, en þó var það lengi, áðr liugsunarháttr manna 
breyttist til hlítar í þessu efni, enda var alþýða og klerk- 
ar margir þekkingarlítil framan af. 

Ekki var siðferði manna betra á þessu tímabili, en 
verið hafði áðr fyrri, og var þess heldr ekki að vænta, 
því að tíminn var enn of stuttr til þess, að hin nýja kenn- 
ing gæti haft verulega betrandi áhrif á hugi manna, en 



70 



von um ábata kveykti róg og áseilni, og ótti sá, er staðið 
hafði af refsingum kirkjunnar, hvarf, og við það stældist 
margr til óknytta og ósiðsemi. 

Með siðbótinni vaknaði hér á landi, eins og annars 
staðar, menntalíf ; vóru þeir lærðir vel Oddr Gottskálks- 
son (f 1556) og Gizur byskup, og gjörðu sitt til aðfræða 
landa sína ; en með skólasetningunni var þó fyrst lagðr 
reglulegr grundvöllr til menntalífs innanlands, og við 
háskóla erlendis var nú íslendingum kostr á meira lær- 
dómi en hér fékkst, enda fengust brátt lærðir menn í 
byskupsembættin, svo sem Guðbrandr og Oddr Einars- 
son byskup í Skálholti (1589), og eru þetta gleðilegir á- 

vextir siðbótarinnar. 

/ 

A þessu thnabili öndverðu var verzlunin svipuð því, 
er var á síðara helmingi hins næsta tímabils á undan, 
en þó mest í höndum Hamborgarmanna og þá all-góð.. 
En smámsaman tók nú konungr að hafa allmikil afskipti 
af verzluninni, og ýmist að leigja vissum mönnum viss- 
ar hafnir, sem engir aðrir máttu verzla á, eða hann lét 
verzla sjálfr, og þóttu íslendingum þau umskipti eigi 
góð, þótt verra yrði síðar, og var það eitt af þeim erind- 
um, er Jón lögmaðr bar fyrir konung af hálfu íslendinga, 
að verzlunin væri gefin frjáls, en konungr neitaðiþví, og 
kvað landsmönnum það skaðlegt. 

Ekki er getið um fyrirtaksharðindi eða stórsóttir á 
tímabili þessu ; þó virðist, að eptir því sem nær leið lok- 
um sextándu aldarinnar, eptir því hafi hagr landsmanna 
versnað, og verið þá að mörgu leyti fremr bágr, og er all- 
líklegt, að verzlunin hafi átt nokkurn þátt í þessu, enda 
taka nú landsmenn að senda til konungs kvartanir bæði 
yfir henni, harðindum og öðrum bágindum landsins, en 
framkvæmdir þeirra aðbjarga sér sjálfir dvína óðum. 



Timabilið frá 1600 til 1786. 



1. Harðindi. Verzlun seld d leigu. Spdnskir viMngar. 
Fjandslcapr Herlufs Daa og Odds byshups. Guðbrandr 
byskup lcœrðrfyrir konungi, hann andast. Tyrkir rœna. 
Galdrabrennur . Taxti settr. Hinrik Bjclke höfuðsmaðr . 

Á tímabili þessu var verzlun hér á landi jafnan ein- 
okun, landsmönnum til hins mesta tjóns, og því köllum 
vér þessi 186 ár einokunart'iniabilið. 

Seytjánda öldin byrjaði eigi gleðilega, því að með 
henni hófust hin mestu harðindi, er stóðu yfir hin fyrstu 
fjögur árin. Var hinn fyrsti vetr aldarinnar kallaðr Lurkr, 
annar Píningsvetr, en hið fjórða árið var nefnt Eymdar- 
ár. Eéll þá mjög peningr manna, en síðan kom hungr 
svo mikið, að þá féllu af harðrétti 9 þúsundir manna, en 
liinn mesti sægr af förumönnum fór um land allt. 

Meðan þessi harðindi þröngdu kostum landsmanna, 
leigði Kristján konungr fjórði alla verzlun á Íslandi íbú- 
um Kaupmannahafnar, Málmeyjar og Helsingjaeyrar 
(1602), en þjóðverjum var bönnuð öll verzlun við lands- 
menn. Áttu þessir leigunautar, að sigla á 20 hafnir á 
landinu, flytja næga, góða og ósvikna kaupmannsvöru, 
og selja hana með því verðlagi, er áðr hafði tíðkazt, og 
hafa sömu alin og vog, sem á íslandi hafði áðr verið, en 
kæmi ágreiningr milli kaupmanna og íslendinga, skyldu 



72 



lögmenn og lögréttumenn eiga dóm á því. Kaupmenn 
skyldu hafa lénsmann konungs í heiðri, og umgangast 
landsmenn með vinsemd. En þó að konungr byði þetta, 
þá kom það fyrir ekki, og urðu nú hin verstu umskipti, og 
það svo, að eptir tvö ár neyddust landsmenn til að kæra 
kaupmenn fyrir konungi, því að bæði var varan hin út- 
lenda miklu dýrari en áðr, og nauðsynjavara fékkstekki 
nægileg, svo sem viðr, járn og tjara. Eigi vita menn, 
hvern árangr kæra þessi hefir haft, en iðulega ítrekaði 
konungr bann sitt gegn því, að aðrir en leigunautar verzl- 
unarinnar sigldi til landsins. 

Um þessar mundir (1606) varð Herluf Daa höfuðs- 
maðr, og kom þá út ári seinna það konungsbréf, að öll 
lén og sýslur á íslandi skyldu veitt æfilangt, og var það 
eitt hið þarfasta konungsboð í þann tíma, til að koma í 
veg fyrir róg og áseilni, en því miðr var það haldið skamma 
stund. Meðan Herluf var höfuðsmaðr, gjörðist það, að 
spánskir víkingar kómu hér við land (1615), og höfðu í 
frammi rán og aðrar óspektir, en ekki drápu þeir menn. 
En er konungr spurði þetta, bauð hann, að þeir skyldi 
dræpir vera. Tók sig þá til Ari, sýslurnaðr í ísafjarðar- 
sýslu, sonr Magnúsar þess, er dæmt hafði vopnadóm 
fyrrum, safnaði liði, fór að víkingum og drap margt af 
þeirn, en hinir er lífs urðu eptir, fengu náð enskri skútu 
og kómust svo af landi brott. 

Um þetta leyti var Oddr Einarsson byskup (f 1630) 
í Skálholti ; varð brátt kalt með honum og Herluf, og að 
siðustu fullr fjandskapr ; er það jafnvel sagt, að höfuðs- 
maðr hafi látið í veizlu nokkurri, er hann hélt byskupi, 
blanda honum ólyfjan. Kærðu þeir nú að lokum hvor 
annan fyrir konungi, og fór Arni sonr byskups af hendi 
föður síns utan, til að flytja mál hans við konung, en 



73 



Herluf fór sjálfr. Sendi þá konungr tvo menn (1618) þá 
Friðrik Frís og Jörgen Wind út til Islands, til að rann- 
saka og dæma mál þeirra ; þeir áttu og að dæma öll 
önnur mál, er fyrir kæmi á alþingi. En er til alþingis 
kom, var Árai ekki kominn, og þóttist þá Herluf hafa 
ráð byskups í hendi sér. En er málin kómu til dóms, 
kom Arni í opna skjöldu. Hafði hann komið útíYopna- 
firði rétt fyrir þing og riðið þaðan á fjórum dögum, og 
fór nú svo, að þeir feðgar unnu mál sín. Missti Herluf 
síðan hirðstjórnina og varð að gjalda sektir miklarogdó 
að lokum snauðr, en Árni hafði hina mestu sæmd af mál- 
nm þessum ; varð hann síðan lögmaðr og einn hinn á- 
gætasti maðr landsins á seytjándu öldinni. 

Á þingi þessu kómu fram óvinir Guðbrands byskups, 
og kærðu fyrir sendimönnum konungs, að hann hefði selt 
jarðir undan dómkirkjunni og héldi ónýtan skólameist- 
ara. |>á var hann og kærðr fyrir hina síðustu vörn sína 
fyrir móðurföður sinn Jón Sigmundarson, er hann hafði 
þá ritað fyrir tíu árum, og var það kallaðr »morðbrefa- 
bæklingr«. Hafði hann sneitt þar mjög að óvinum sín- 
um um f alsbréf agj örðina, og jafnvel að Jóni lögmanni, 
er þá var andaðr. Tóku sendimenn við kærum þessum 
til að bera þær fyrir konung, og héldu síðan heim til 
Danmerkr. 

Næsta ár kom út Friðrik Frís með hirðstjórn og 
hafði konungsbréf mörg með að fara, en hann andaðist 
á Bessastöðum þ*rem nóttum eptir að hann kom þangað. 
Hafði konungr boðið honum að kæra byskupa báða Guð- 
brand og Odd fyrir ýmsar sakir, en úr því varð lítið að 
þessu sinni, þá er höfuðsmaðr var látinn. Sættist nú 
Guðbrandr við mótstöðumenn sína út úr morðbréfabækl- 
ingunum, en svo var konungr orðinn byskupi reiðr af 



74 



rógi óvina hans, að hann vildi með engu rnóti láta það 
mál falla niðr ; varð byskup seinna að gjalda konungi 
fyrir það í sekt þúsund ríkisdali, en það var svo mikið 
fe, að eptir núgildandi verðlagi myndi það að minnsta 
kosti nema tólf þúsundum króna. Skömmu síðar en þetta 
gjörðist (1624), varð Guðbrandr byskup sjúkr og lagðist 
í kör. Yildi þá til sama sumarið það slys, að dómkirkj- 
an á Hólum brotnaði í norðanveðri, en ekki var Guð- 
brandr látinn vita það, því að menn hugðu, að honum 
myndi falla það ærið þungt ; en það þótti honum venju- 
brugðið, að hann heyrði aldrei klukknahljóð, og undraði 
og angraði hann það stórlega. Guðbrandr byskup and- 
aðist um sumarið 1627 hálfmræðr að aldri, þá er hann 
hafði verið 56 ár byskup, og hafði hann fyrir flestra hluta 
sakir verið hinn ágætasti maðr. 

Sama árið, sem Guðbrandr dó, var höfuðsmaðr hér 
Ilolgeir Rósenkrans. þá kómu hingað tyrkneskir víking- 
ar frá Algier, sem er borg á norðrströndum Suðrálfu 
heims. Vóru þeir Múhameðstrúar og mjög grimmirkristn- 
um mönnum. þeir vóru á mörgum skipum, og héldu 
sum þeirra til Grindavíkr, og tóku þar tvö kaupför með 
allri áhöfn, og menn nokkra á landi. Síðan liéldu þeir 
inn á Faxaflóa og hugðu að ganga á land upp á Bessa- 
stöðum, en höfuðsmaðrinn hafði safnað að sér mönnum, 
og látið koma til sín inn á Seiluna, sem er höfn nær 
Bessastöðum, skip úr Keflavík og Hafnarfirði. Var þar 
við höfnina gjört vígi, og þangað fluttar byssur, þær er 
tilvóru. En er víkingar sáu viðbúnaðinn, hikuðu þeirog 
sneru við, og stóð þá skip þeirra á grynningum. Fluttu 
þeir þá bandingjana á hitt skipið, er laust var, og annan 
farangr sinn, og vóru þar tvö dægr, unz þeir kómust á 
brott, og fékk höfuðsmaðr ámæli mikið af því að ráða 



75 



eigi á þá, meðan þeir vóru í flutningum þessum. þá kómu 
og víkingar á Austfjörðu, og rændu þar fé og 110 mönn- 
um, en drápu suma og spiltu því, er þeir máttu. En 
mest kvað þó að ránum þeirra og manudrápum á Yest- 
mannaeyjum. Kómu þeir þangað áþrem skipum og gengu 
upp þrjú hundruð manna ; skiptu þeir sér í þrjá flokka 
og fóru um allar eyjarnar með ópi miklu og illum látum, 
börðu og særðu menn, en drápu suma. Káku þeir fólkið 
saman af eyjunum að kaupmannshúsunum hinum dönsku, 
og tóku þar höndum og fluttu á skip tvö hundruð fjöru- 
tíu og tvo menn, en brenndu síðan husin til ösku, og alla 
þá þar inni, er lasburða vóru. þeir brenndu og Landa- 
kirkju, en rændu öllu því, er femætt var og héldu siðan 
á brott ; vóru bandingjarnir allir fluttir til Algier, og 
seldir þar í ánauð. Tóku þá sumir Múhameðs trú, en 
flestir dóu skjótt ; að eins 37 vóru keyptir út 9 árum 
síðar ; en einir 13 af þeim sáu aptr ættjörð sína. 

XJm þessar mundir hofust her galdrabrennui. Vai 
fyrst brenndr Jón nokkur Kögnvaldsson úr Eyjafirði 
(1625), er sakaðr var um, að hafa vakiö upp draug. 
Kómu lögin um galdrabrennur frá Danmörku og fylgdi 
Holgeir Kósenkrans því fast fram, að þeim væri beitt 
hér á landi. Stóðu galdradómar og galdrabrennur hér á 
landi yfir rúm 60 'ár, og er sagt, að þrjátíu menn hafi verið 
brendir hér fyrir galdr. Yar hinn mesti ótti og uggr fyrir 
galdramönnum, en yfirvöld géngu röggsamlega fram í því, 
að leita þá uppi og fá þá dregna á bál ; og þó að shkt þyki 
nú heimskulegt, þá þótti það í þann tíma eitt hiö mesta 
nauðsynjaverk og hin bezta framkvæmd valdsmanna. 

Nokkru fyrir þenna tíma (1619) setti konungr hinn 
fyrsta taxta, en það var kauplag á útlendri og mnlendn 
vöru, sem kaupmenn og Islendingar skyldu fylgja í við- 



76 



skiptum sínum. Var það í fyrsta sinni, að konungr gjörði 
þetta, því að áðr höfðu íslendingar jafnan lagt lag á 
varning, eða þá keypt eins og kaupmenn vildu selja. 
Var nú hiu útlenda varan dýr mjög, en þó þótti kaup- 
mönnuni taxti þessi eigi nógu hár og fengu konung til 
þess (1631) að setja annan hœrra, en jafnskjótt oghann 
var birtr á alþingi, kómu framafheudi landsmanna ýms- 
ar kvartanir yfir kaupmönnum, og jafnframt yfir harð- 
indum þeim, er gengið höfðu þá um nokkur ár yfir laud- 
ið, og báðu þeir vægðar á hinum nýja taxta ; en eigi fengu 
þeir höfuðsmanninn, sem þávar enu, Holgeir Eósenkrans, 
til að bera þessar landsnauðsynjar fyrir konung. En þá 
vildi svo til, að Gísli sonr Odds byskups var sama sum- 
ar kosinn til byskups í Skálholti og sigldi hann þá til 
vígslu. Fór hann með bænarskrá íslendinga móti hinum 
nýja taxta, og bar hana sjálfr fyrir konung, og fókk því 
með fortölum sínum framgengt, að konungr bauð að 
hinn fyrri taxtinn skyldi gilda, og fékk Gísli byskup af 
þessu hina mestu vinsæld og virðing, en fast var gengið 
að því, semfyrri, að engir utanríkismenn kæmi til lands- 
ins og vóru slíkir menu hér ófriðhelgir, en skip þeirra og 
góðs upptæk. 

Um miðja seytjándu öld varð Hinrik Bjelke aðmír- 

áll höfuðsmaðr (1649— 1683) . Hann var hinn mesti merk- 

ismaðr og í flestu velviljaðr íslendingum. Um hans daga 

vóru fyrst settir hér spítalar (1652); vóru 'þeir fjórir, einn 

í hverjum fjórðungi landsins, og skyldu í þeim holdsveikir 

menn hafauppeldi og aðhjúkrun.og var það hinþarfasta 
stofnun. 

2. Friðrik þriðji verðr einvaldr. Kristj dn fimmti hylltr. 
Brynjúlfr byskup. Fúcjeti, amtmaðr, Stiptsbefalincjs- 



77 



mctðr scttir. Lögmönnum boðið að semja nýja lögbóh. 
— Harðrœði við lanclsmcnn.—Jón Vigfósson. Lauritz 
Gottrup sendr til Kaupnannaliafnar. Árni Magnusson 

og Pdll Vídalín fcrðast um lanclið. 

1661 varð Friðrik þriðji einvaldr konungr í Noregi 
og DanmÖrku, með því að honum og niðjum hans var 
svarið einveldi í karllegg og kvenlegg. Arið eptir kómu 
út bréf konungs til íslendinga, og var þar boðið byskup- 
um, lögmönnum, próföstum, sýslumönnum og þeim öðr- 
um er kjósa skyldi af prestum og alþýðu, að koma sam- 
an á þingvelli, til að vinna konungi erfðahyllingareiða 
til einveldis, og kómu þeir þangað allir, er til þess vóru 
kvaddir, en höfuðsmaðr kom ekki ut fyrri en þingi var 
slitið. Sendi hann þegar boð út um landið, og kómu 
þeir saman á Bessastöðum, sem vinna skyldu eiðinn, 
síðast í júlí, og var síðan haldið þaðan inn í Kópavog, 
en þar var gamall þingstaðr, og var Friðriki konungi 
svarinn þar trúnaðr, og öllum afkomöndum hans í karl- 
legg og kvenlegg (28. júlí 1662) ; þó báðu landsmenn 
konung, að þeir mætti halda landslögum sínum fornum, 
og kváðust vænta þess; enda varð hin fyrstu tuttugu ár 
engin breyting á stjórnarháttum Islendinga. 

þá er Friðrik þriöji var andaðr, kom út aðmíráll 
Jens Rodsteen frá Leerbek (1670) og átti hann að láta 
íslendinga hylla Kristján konung fimmta; kom hann út 
í Vestmannaeyjum í byrjun alþingis, og sendi þaðan 
upp á alþingi og lét þar birta það boð sitt, að þingmenn 
skyldi annaðhvort bíða sín þar, eða halda til Bessastaða 
og það kusu þeir. Unnu þeir, sem til þess vóru teknir, 
þar fyrir aðnhrálnum hyllingareiða sína (8. júlí 1670) og 
var þá síðan haldin hin ágætasta veizla. Konungr vildi 
nú, að Islendingar hefði sjálfir hlut í verzlun sinni, og 



78 



birti aðmírállinn Brynjúlfi byskupi það konungsboð, og 
bað hann að tjá það prestum sínum. Gjörði byskup það 
og hvatti þá mjög til að sinna þessu, og kvað það mjög 
nytsamt landsmönnum, en flestir töldu sig ófæra til þess 
sÖkum örbirgðar, og fórst það því fyrir sem verr var. 

J það mund, er Hinrik Bjelke var hér höfuðsmaðr, 
sat Brynjúlfr Sveinsson á byskupsstóli í Skálholti (1639— 
1674). Hann var hinn mesti gáfu- og lærdómsmaðr og 
hinn röggsamasti byskup, og vildi í hvívetna halda fram 
réttindum prestastéttarinnar og vernda þau, og fyrir því 
var það, að hann fékk afnumna hina svo nefndu helm- 
ingadóma, þar sem leikmenn og prestar dæmdu í einingu, 
jafnmargir af hvorum í andlegum málefnum, og hafði það 
tíðkazt síðan um siðaskiptin. Fékk hann því til vegar 
komið, að prestar sátu einir í slíkum dómum um hans 
daga, eins og verið hafði í hinum katólska sið. 

Samtíða honum lifði hið andríka og nafnkunna 
sálmaskáld Hallgrímr Pétrsson prestr í Saurbæ á Hval- 
fjarðarströnd ; andaðist hann að Ferstiklu 1674 sextugr 
að aldri, og hafði liann þá verið 10 ár sjúkr af holdsveiki, 
en alla æfi átti hann við þröngvan kost að búa. 

þ>á er Hinrik Bjelke var andaðr, varð sú breyting á 
landstjórninni, að þá var fyrst settr liér landfógeti (1683). 
Síðan var settr stiptbefalingsmaðr (1684) og loksins amt- 
maðr (1688). Landfógetinn átti að hafaáhendi allatoll- 
töku á landinu, stjórn konungsjarða og umsjón með 
fiskiveiðum konungs, en rentukammerið hafði yfirstjórn- 
ina á þessu öllu. Amtmaðrinn hafði á hendi stjórn laga 
og réttar, en stiptbefalingsmaðrinn hafði aðalmnsjón 
ineð landsstjórninni yfirhöfuð, einkumstjórn og dómum 
liinna andlegu málefna. Géngu nú mál landsins eptir 
þetta venjulega frá embættismönnum þessiun til kan- 



79 



sellíisins og rentukammersins og svo þaðan til konungs. 
Yar þetta mikil breyting, því að áðr hafði höfuðsmaðr 
haft alla æðstu landsstjórn á hendi og staðið beinlínis 
undir konungi. Eptir þetta skipaði konungr byskupa 
og lögmenn í embætti, en áðr höfðu landsmenn vanalega 
kosið þá sjálfir, og konungr staðfest kosninguna. Kon- 
ungr tóknú og sjálfur smámsaman að veita sýslumanna- 
embættin, en áðr höfðu höfuðsmennirnir gjört það opt 
eptir tillögum sýslubúa, og vóru þetta alltsaman afleið- 
ingar af einveldinu. Á næstu öldinni á eptir tóku sýslu- 
menn að lesa lög við háskólann í Kaupmannahöfn, en 
áðr höfðu þeir á stundum verið ólærðir menn og flestir 
ókunnugir öðrum lögum en íslenzkum, enda tók nu rett- 
arfár og að sumu leyti lögin að breytast frá því er áðr var. 

Um þessar mundir (1688) kom út skipan konungs 
til lögmanna beggja, að semja íslenzka lögbók í stað Jóns- 
bókar eptir hinni norsku lögbók Kristjáns fimmta. Bysk- 
upum báðuni var og boðið, að semja þann þátt bókar- 
innar, sem snerti kristinrétt. Sömdu lögmenn frumvarp 
og sendu til Danmerkr, en það náði ekki staðfestingu 
konungs. Síðan var á átjándu öldinni opt reynt að gjöra 
þetta, en það var jafnan árangrslaust. 

þrem árum síðar fóru fyrst fram dómar undir þaki 
á alþingi, en allt þangað til höfðu þeir verið háðir undir 
berum himni. Gékkst Heidemann, er fyrstr var landfó- 
geti, fyrir því, að hlaðnir vóru veggir að lögréttunni ; 
lagði hann síðan til viðina í hana, en s5 r slumaðr hver 
skyldi leggja til tíu álnir af vaðmáli hvítu í þakið. 

Nokkru fyrri enþetta gjörðist, komnýr taxti (1684), 
og var hann miklu harðari, en hinir fyrri höfðu verið. 
Var landinu nú skipt í tilteknar kaupsveitir, ogáttihver 
maðr að verzla við kaupmann þeirrar sveitar, er liann 



80 



var búsettr í, og lá við búslóðarmissir og Brimarhólms- 
vist, ef brugðið var út af þessu, en kaupmenn beittu lög- 
um þessum allóvægilega. þannig var Hólmfastr nokkur, 
hjáleigmnaðr á Brunnastöðum, eptir kæru kaupmanns 
síns*(1699) hýddur við staur í návist Múllers, er hér var 
fyrsti amtmaðr, fyrir það, að hann hafði fyrir annan 
mann selt tuttugu fiska í Keflavík, en fyrir sjálfan sig 
tíu ýsur og þrjár löngur, sem úr kastað var í Hafnarfirði, 
sem var kaupstaðr hans. Um sömu mundir var Tómas 
Konráðsson dæmdr til búslóðarmissis og Brimarhólms 
fyrir það, að hann seldi kaupmanni við búðir fisk, sem 
aflazt hafði í Stapakaupsveit. Var þá og landsmönnum 
sýnt margs konar harðræði af yfirmönnum ; þannig var 
Asbjörn nokkur Jóakimsson hýddr, svo að hann leið í 
ómegin, fyrir það, að hann vildi ekki flytja sendimann 
landfógeta yfir fjörð, en þeir amtmaðr Miiller og Heide- 
mann fógeti létu hýða Albert nokkurn Asgeirsson sökum 
þess, að hann vildi ekki róa á konungsskipi ; og ýmis- 
legt mætti annað telja, er sýnir hörku valdsmanna und- 
ir lok seytjándu aldarinnar. 

Maðr er nefndr Jón Vigfússon. Hann var ættaðr 
vel, og hafði framazt við háskólann í Kaupmannahöfn, 
og er hann kom heim til I slands, varð hann sýslumaðr í 
Borgarfjarðarsýslu (1666), en því embætti hélt hann 
skamma stund, því að fimm árum seinna var hann kærðr 
fyrir verzlun við útlendinga, en á öllu slíku var þá tekið 
mjög hart og missti hann fyrirþað sýslunnar. Sigldi 
hann þá til Kaupmannahafnar, til að fá rétting mála 
sinna ; en er það tókst ekki, tók hann að hugsa á annað 
meira, og fékk vonarbréf fyrir byskupsdómi á Hólum — 
en það var þá orðið títt, að veita vonarbréf fyrir embætt- 
urn, — og er mælt, að hann hafi mútað til þess kansellera 



81 



Griffenfeld, er þá réð nálega einn öllu í Danmörku. 
Hann keypti og meistaratitil, og fékk því til vegar kom- 
ið, að Brynjólfi Sveinssyni byskupi í Skálholti varboðið 
að vígja hann, og lifði hann nú í friði, þangað til Gísli 
jporláksson byskup á Hólum andaðist (1684). Fór hann 
þegar norðr að Hólum, en brátt tóku helztu klerkar að 
ýfast við hann, og fundu honum margt til saka og eink- 
um það, að hann hefði eigi lesið guðfræði, og hefði með 
verzlun sinni óleyfileganfjárdrátt; stóð deilamilli hans og 
þeirra í tvö ár, en þá sættust þeir alhr við hann nema einn. 
En þó að þessu væri heppilega lokið, vóru ekki fyrir 
það öllmálaferli hans á enda kljáð. Verzlunarfélagþað, 
sem leigt hafði verzlun íslands, kærði það, að hann hefði 
bæði sjálfr verzlað við útlendinga, oglátið aðragjöra það 
fyrir sig, en bændr, einkum landsetar á jörðmn Hólastóls, 
kvörtuðu undan því, að hann legði þeim margs konar ó- 
löglegar byrðar á herðar. Setti þá konungr menn, til að 
rannsaka og dæma málið, og Heiðemann fógeta fyrir 
saksóknara; en er Jón byskup ætlaði til alþingis, til að 
halda þar svörum uppi fyrir sig, leysti dauðinn hann 
snögglega (1690) frá öllum vandræðum. Ensvovarmik- 
ið kapp mótstöðumanna hans, að málið var dæmt, þótt 
enginn væri til varna, og vóru dæmdir ellefu hundruð 
dalir í sektir af fé hans, en fógetinn Heiðemann skyldi 
að auki fá 600 dala þokknun fyrir starfa sinn. En sonr 
byskups, þórðr, er þá var erlendis, skaut máhnu til 
hæsta réttar, og vann það þar að fullu, og þótti hann 
vaxa mjög af því. 

þá er nauð Tslendinga við lok seytjándu aldarinnar 
var með ýmsu móti orðin næsta þung, báðu þeir kon- 
ung þess, að þeir mætti senda á hans fund annan lög- 

F 



82 



manninn, til þess að tjá honum vanhagi landsins, og 
leyfði konungr það. Til þeirrar ferðar hafði amtmaðr 
Miiller og aðrir fleiri ætlað Lauritz Gottrup, danskan að 
ætt, lögmann norðan og vestan á íslandi (1695 — 1714), og 
kom liann með konu sína og börn suðr á alþingi í þeim 
vændum (1701) að sigla með fyrsta skipi. En er til 
alþingis kom, vildu sumir ekkert vita af þessari utan- 
ferð hans, og kváðu, að það myndi ekki til annars en 
kostnaðar fyrir landið, og konungr myndi taka eins 
gildar skýrslur þær, sem honum væri sendar. |>ó var 
búin til bænarskrá til Gottrups, að fara för þessa, og 
skrifuðu margir undir hana. En er að þessu var sýsl- 
að, kom Míiller amtmaðr í lögréttu, og spurði hvað 
menn hefði þar fyrir stafni, og er hann fékk það að vita, 
spurði hann, hvert vald menn hefði til slíks. |>á mælti 
Gottrup lögmaðr : »það vald höfum vér í konungsleyfi 
og skipun«. Tók þá amtmaðr bænarskrána til sín, og 
stakk henni í vasa sinn, en Gottrup fór utan engu að 
síðr, og bar fyrir konung margar landsnauðsynjar, og 
varð sá árangr af för hans, að nýr taxti var settr (1702) 
betri en hinn fyrri, og að tveim hinum helztu íslending- 
um, Arna Magnússyni, prófessóri við háskólann, og Páh 
Vídalín, varalögmanni, var boðið (1702) að ferðast um 
landið og rannsaka allt ástand þess, búa til nýja jarða- 
bók og leggja ráð á, hvernig hagr landsmanna yrði bættr. 
Ferðuðust þeir um landið á sumrum í 12 ár (1702 — 
1714), og lögðu ráð á margt og bjuggu til jarðabók þá, 
sem kölluð er jarðabók Arna Magnússonar, enþeirkóm- 
ust brátt í deilur við flesta höfðingja á landinu, og spillti 
það mjög framkvæmdmn þeirra landinu til gagns. Árni 
safnaði um land allt fornum skjölum og sögum, og flutti 



83 



til Kaupmannahafnar, en mikið af því safni brann í 
eldsvoðanum mikla í Kaupmannahöfn 1728. 

Gottrup hafði borið drengilega fram erindi lands- 
manna við konung, og var það eitt með öðru, að hann 
vildi fá erindreka fyrir Jslands hönd í Kaupmannahöfn, 
til að bera malefni landsins upp við konung, og leyfði 
konungr það, en þó varð ekkert af því. Tóku nú ur þessu 
að hefjast hinir miklu flokkadrættir meðal höfðingja, 
sem emkenna fyrra hluta átjándu aldarinnar, en þeir 
Gottrup og Muller amtmaðr urðu hatrsmenn hinir mestu, 
en landsmenn snerust margir, þó að undarlegt megi virð- 
ast, móti Gottrup, ogandaðist hann (1721) saddr lífdaga. 

3. Stóra bóla. Oclclr Sigurðarson. Harboe scnclr ut. 
Skóli landfógeti. Verksvviðjurnar. Eggert ocj Bjarni 
fcrðast. Elclcjos ocj fjdrkláði. Landlceknir scttr. Ncfncl 
sctt ocj ijmsar cndrbœtr cjjörðar. Vcrzlun gefin frjdls við 
alla þccjna Ðanakonwujs. Eldgos og harðindi. Jón 

Eiriksson. 

Skönnnu eptir aldamót þau hin síðustu, kom út 
bólusótt (1707), er kölluð liefir verið Stórabóla; kom 
hún út í fötum bólusjúks manns, sem andazt hafði er- 
lendis, og deyddi fólkið unnvörpum, einkum ungt fólk ; 
misstu sumir öll börn sín, og fórust þá átján þúsundir 
manna, og var það meira en þríðji partr af landsmönn- 
um, og hafði ekki jafnskæð sótt komið, síðan Svarti 
dauði gékk yfir. 

Árið sama sem Stóra bóla gékk, kom út Oddr Sig- 
urðarson, sonarsonarsonr Odds byskups. Hann var 
liarðgjör og áræðinn og hafði framazt vel erlendis og var 
nú orðinn varalögmaðr og urnboðsmaðr Guldenlews stipt- 
amtmanns. þ>egar hann kom út, þóttist liann vera sak- 



84 



sóknari konungs, og bauð sig til að taka á móti öllum 
kærum um hvað eina, sem aflaga færi eða hefði farið 
hér á landi. Brátt komst Oddr í deilur við flesta hina 
meiri menn, enda var hann ærið óeirinn, einkum við öl ; 
flaug hann til dæmis á meistara Jón Vídalín (b. í Skál- 
holti 1698 — 1720) svo að hann varð að flýja undan hon- 
um um miðja nótt. |>essar deilur riðu Oddi að síðustu 
að fullu ; vár hann dæmdr (1725) á alþingi frá embætti, 
æru og búslóð, því að minna þótti þá eigi gagn gjöra. 
Arið eptir settist Oddr í lögmannssæti, og gegndi lög- 
mannsstörfum þrátt fyrir öll mótmæli, og kvaðst hann 
bíða eptir hæstaréttardómi á málum sínum. Sá dómr 
kom og næsta ár (1727) og honum til lítillar gleði, því 
að hann staðfesti hinn fyrra dóminn. þó fékk Oddr ær- 
una aptr af konungi og bjó síðan í kyrð að Leirá, þang- 
að til hann andaðist (1741). 

þá er deilur Odds stóðu sem hæst, var sendr hing- 
að Fúrmann nokkur, og átti hann að gegna embætti 
Miillers amtmanns, því að hann var þá kominn af landi 
brott og orðinn gamall, en hafði aldrei verið landsmönn- 
um vinsæll. Tók Fúrmann algjörlega við embættinu 
(1720), þá er Miiller andaðist. Var hann maðr gætinn og 
réttsýnn, og reyndi til að sefa þær hinar miklu deilur, 
er þá géngu milli embættismanna. 

Nokkru fyrir miðja átjándu öld hafði rektorinn frá 
Skálholti, Jón þorkelsson, sá er seinna gaf eigur sínar 
til að stofna barnaskóla í Gullbringusýslu, borið það til 
Danmerkr, að ýmislegt géngi hér óskipulega til um 
kristnihald o. fl., og sendi þá Kristján konungr sétti, er 
mjög lét sér annt um trúrækni, hingað eptir dauða 
Steins byskups á Hólum (1714 — 1739) danskan prest, 
Lúðvík Harboe. Atti hann að setjast að áHólum, vísi- 



85 



tera kirkjur og kynna sér allt kristnihald í landinu, og 
sjá sömuleiðis um skólalærdóm. Með honum kom ut 
Jóni f>orkelsson, sá er nefndr var, og skyldi hann vera 
ritari hans. Lítið var inönnum í íyrstu um kornu Har- 
boes ; en þó að liann gegndi rækilega erindum, þenn er 
honum vóru á hendi falin, þá sýndi hann svo mikla 
mannúð og lempni, að öllum gazt að lokum vel að lion- 
um. Dvaldist hann hér á landi fjögur ár (1741—1745), 
og stakk upp á ýmsum þarflegum breytingum álirær- 
andi skóla og kirkju. Meðan Harboe dvaldist .hér á 
landi, dó Jón Árnason byskup í Skállrolti (1722 — 1743), 
er að mörgu leyti hafði verið einn hinn þarfasti byskup. 
|>á er Harboe fór af landi brott, vóru báðir byskupsstól- 
arnir lausir, og urðu þeir þá byskupar Halldór Brynjólfs- 
son á Hólum og Ólafr Gíslason í Skálholti, og vai það 
að undirlagi Harhoes. Harboe varð síðan byskup 
fyrst í f>rándheimi og síðan á Sjálandi og jafn- 
an rnjög sinnandi íslenzkum klerklýð, og þótti hann á- 

vallt hinn vitrasti og ágætasti maðr. 

Eétt fyrir miðja átjándu öld (1749) varð Skúli 
Magnússon fyrstr íslenzkra manna landfógeti, og þótti 
það nýlunda. Hann var prestsson að norðan, hafði 
framazt við háskólann, og varð fyrir margra liluta sakir 
einn hinn merkasti maðr aldarinnar hér á landi. Skúla 
var mjög gramt í geði við einokunarverzlunina, og 
höfðu ýms félög leigt verzlunina frá 1706 — 1742. Frá 
1. janúar 1743 fengu hörmangarar í Kaupmannahöfn 
verzlunina, og vóru þeir einliverjir hinir harðdrægustu 
landsmönnum. Skúli vildi fyrir hvern mun hnekkja 
verzluu þeirra, og sökum þess tók hann fynr sig, að 
koma upp iðnaði í landinu sjálfu, svo að ullin yrói unn- 
in á arðsamara hátt, stofna fiskiveiðar á þilskipum, og 



86 



kenna landsmönnum að salta fisk sinn, o. s. frv., og 
hugði hann, að þetta myndi með tímanum verða vegr 
til að vinna svig á einokuninni. Til að koma þessu í 

verk, fékk hann leyfi hjá Friðriki konungi fimta (1746 

1766), og fjárstyrk svo mikinn, að hann nam meiru en 
sextíu þúsundum ríkisdaJa, og vóru nú (1752) settir 
verkstaðir í Eeykjavík, bæði til að vinna klæði, súta 
skinn og snúa færi ; þá vóru og keyptar tvær fiskiskútur; 
áttu landsmenn ]petta allt sjálfir, ogvarþað stofnaðmeð 
hlutabréfum, en þó að ábati nokkur yrði á sumu, þá var 
aptr skaði mikill af fiskiskipunum. 

Hörmangarar misstu verzlunina 1758, enda höfðu 
þeir látið nauðsynjavörur vanta undanfarin harðindaár, 
en fólkið dó úr hungri. Tók þá konungr verzlunina að 
sér, og lét reka hanaásinnkostnaðífjögur ár, ogstyrkti 
jafnframt iðnaðarstofnanirnar, sem kallaðar vóru #inn- 
réttingar«, því að það var einlægr vilji konungs aðkoma 
landinu upp. En þessi konungsverzlun þreifst ekki, og 
var þá verzlunin á ný (1763) seld félagi nokkru á leigu, 
sem nefndist hið almenna verzlunarfélag, og skyldi það 
einnig taka að sér iðnaðarstofnanirnar, og varð þá Skúli 
einn af st jórnöndum verzlunarinnar, j afnframt því að hann 
stóð fyrir verkstöðunum, en upp frá þeim tíma fór iðn- 
aðarstofnununum að hnigna, því að vezlunarfélagið hugs- 
aði að eins mest um sinn hag, en ekkert mn þær, og lét 
fiest það vanta, er þær þurftu með, og að lokum komst 
Skúli bæði fyrir sína og sameignarmanna sinna hönd í 
rnál við félag þetta út úr þeim, og tapaði hann því máli, 
og urðu þeir, hann og félagar hans, fyrir fjárgjöldum stór- 
um. þó gat Skúli nokkru seinna hefnt sín á félagi 
þessu með þvi að hann kom því til leiðar, að það var 
dæmt til að gjalda 4400 rd. sekt fyrir skemmt mjöl, er 



I 



87 

það liafði flutt til landsins. Bm miklár frásagnir um 
viðreign Skúla við einokunarkaupmenn hér á landi, og 
átti hann opt í vanda að standa, en aldrei brast hann 
hugrekki, en það féll honum þyngst, að iðnaðarstofnan- 
irnar, sem hann hugði í fyrstu að verða myndi landmu 
til hinna mestu hagsmuna, drógust smámsaman upp og 

urðu að engu. , , , , ... , 

Priðriki konungi fiimnta lá velferð lslands mjog a 

hjarta, eins og skýrt hefir verið frá, og vildi gjöra allt, 

er hann mátti, til að lijálpa því. Fyrir því sendi hann 

út hingað (1752) tvo merka íslendinga, þá Eggert Olafs- 

son og Bjarna Pálsson. Áttu þeir að ferðast um landið 

og kynna sér bjargræðisvegi og búnaðarháttu lands- 

manna, og leggja ráð á, hvernig haguýta mætti gagn- 

semi og hlunnindi landsins betr en gjört væn. Ferðuð- 

ust þeir mn landið í fimm ár (1752—1757), og skraðu 

bók um ferðalag sitt, sem í flestum greinum þykir hin 

fróðlegasta og merkasta, enda vóru þeir báðir lærðir vel 

og náttúrufróðir. 

Um þær mnndir, er þeir ferðuðust hér, géngu haro- 
indi mikil yfir landið, og er svo talið, að á 7 árum (1752 

1759) hafi meira en 9 þúsundir manna látizt af hall- 

ærum og drepsóttum, enda kom á þessum árum 1755 
eldgos mikið úr Mýrdalsjökh, þar sem Katla nefmst ; 
hljóp jökullinn fram, en sandfall varð luð mesta og 
myrkr um hádag. Stóðu undr þessi yfir lengi, en mest 
vóru þau fjórtán fyrstu dagana. Byddust þá fimmtíu 
býli, en peningr féll mikill víða. Ellefu árum síðar kom 
eitt hið mesta eldgos úr Heklu, og segja menn, að það 
hafi verið hið átjánda. Varð þá myrkt um miðjan dag, 
sem niðdimm nótt væri, og sandfall hið ógurlegasta ; 
lögðust við það jarðir margar í eyöi, en pemngr iell 



1 



t 

88 

hrönnum, og urðu þessi ótíðindi mjög til að hnekkja 

alh'i velmegun manna. þá bœttist það og ofan á, að 

fjárkláði kom hér í land (1761) af spænskmn hrútum, 

sem fluttir vóru hingað til landsins í þeim tilgangi að 

bæta fjárkynið. Höfðu þeir sýkzt á leiðinni og sýktu 

þvíféð, er þeir komu á land. Varð fjárkláði þessi hin L 

voðalegasta landplága, sem stóð yfir í átján ár, og komst f 

yfir mikinn part af landinu. Að eins vestfirðir, þing- 

eyjar, Múla og Skaptárfellssýslur frelsuðust frá ófögnuði 

þessum, en hinir hlutar landsins, þar sem sýkin geisaði, 

fengu eigi útrýmt henni, fyrr en allt hið sjúka og grun- 

aða fé var skorið niðr að konungs boði á 7 árrnn (1772 

‘ 1779), og geta þeir, sem þekkja hinn síðara kláðann, 

gizkað á, hversu þungbært þetta tjón hefir verið lands- 
búum. 

Eitt af því, er Eriðrik finnnti gjörði landinu til 
heilla og framfara, var það, að hann stofnaði hér (1760) 
landlæknisembætti, og varð Bjarni Pálsson, sá er ferð- 
azt hafði með Eggert, hinn fyrsti læknir landsins. Fékk 
hann Nes við Seltjörn til ábúðar og 300 rd. laun, og var 
þar Þá eiunig sett lyfjabúð. Sex árum síðar vóru stofn- 
uð tvö heraðslæknaembætti, annað fyrir sunnan, en hitt 
íyrir noiðan, og svo seinna á átjándu öldinni tvö önnur. 

Um sama leyti og landlæknisembættið var sett, kom 
hingað fyrst lærð yfirsetukona, og tóku þær úr því að 
smáfjölga, enda veitti konungr þeim 100 rd. að launum 
(1766), og vóru þetta hinar þörfustu stofnanir. Var 
Bjarni Pálsson hinn nýtasti maðr, og reyndi til að 
breiða út meðal landsmanna þekking á lækningmn, og 

andaðist hann eptir að hann hafði verið nítján ár í em- 
bætti (1779). 

Litlu eptir þenna tíma varð sú breyting á lands- 






89 



stjórninni, að landinu var (1770) skipt í tvö ömt, suðr- 
og vestr- og norðr- og austramtið, og að settr var hér 
stiptamtmaðr, og honum gjört að skyldu, að hafa að- 
setr í landinu. Hét sá Lauritz Thódal, er fyrstr varð 
stiptamtmaðr ; var hann stjórnsamr og vildi Islending- 
um vel ; en þangað til höfðu hinir æðstu yfirmenn lands- 
ins, stiptbefalingsmennirnir, nær því aldrei komið til 
landsins, en haft hér umboðsmenn sína. Atti nu stipt- 
amtmaðrinn jafnframt að vera amtmaðr yfir suðr og 
vestramtinu. Seytján árum síðar var sett vestramtið, og 
vóru síðan amtmenn þrír, og einn af þeim stiptamtmaðr- 
inn, sem og var amtmaðr í suðramtinu, og hefir það fyr- 
irkomulag haldizt til skamms tíma. 

1766 andaðist Friðrik konungr fimmti ; hafði hann 
verið íslendingum hinn bezti konungr, og í hvívetna vil- 
jað landinu vel. Tók nú ríki Kristján konungr hinn sjö- 
undi (1766 — 1808) ungraðaldri, og fetaði hann og stjórn 
hans að mörgu leyti í fótspor Friðriks það er island 
snerti. Fjórum árum eptir að Kristján kom til ríkis, 
setti hann nefnd manna, til að rannsaka allt ástand ís- 
lendinga og leggja ráð á, livernig hagr þeirra yrði bættr. 
Vóru tveir af nefndarmönnum danskir, en hinn þriðji 
íslendingrinn þorkell Jónsson Fjeldsteð, er þá var lög- 
maðr á Færeyjum. Ferðuðust þeir um landið eitt ár, og 
kynntu sér ástand þess, og lögðu síðan til margar þær 
endrbætr, er seinna kómu fram, og má með sanni segja, 
að nefnd þessi vildi vera landinu hin þarfasta, og var nú 
smámsaman farið að koma í verk ýmsu af því, sem hún 
hafði stungið upp á. Var það hið fyrsta, að sauðféð hið 
kláðasjúka var skorið niðr, eins og sagt hefir verið ; þá 
vóru og fluttar inn kvarnir, svo að landsmenn mætti 
sjálfir mala korn, og heitið verðlaunum fyrir að nota 



90 



þær og búa þær til. þá vóru menn og hvattir til, að búa 
til og hagnýta kál- og jarðeplagarða, og verðlaunum heit- 
ið þeim, er sköruðu fram úr í því. þá kómu og út lög 
(1776) um hlunnindi fyrir þá, er byggðu nýbýli og eyði- 
jarðir, sem orðnar vóru mjög margar, um túngarðahleðslu 
og þúfnasléttun, um vegabætr og póstgöngur. þá vóru 
og sendir hingað tveir menn, til að koma á saltbrennslu, 
og þótt minna yrði úr framkvæmd á rnörgu þessu, en til 
var ætlað, þá sýnir þetta og ýmislegt annað, er þá var 
boðið, Islandi viðvíkjandi, hinn mikla áhuga stjórnar- 
innar á því, að bæta atvinnuvegi landsins og hlynna að 
framförum þess, en þó hnignaði velmegun landsins sí og 
æ, og stafaði það af hinum miklu harðindum og land- 
plágum átjándu aldarinnar, og þó eigi hvað minnst af 
verzlunareinokuninni, því að bæði var varan hin útlenda 
afar dýr, á stundum skemmd og flutt of lítil í harðind- 
um. Varð nú hið almenna verzlunarfélag að gefa hér 
upp verzlun sína (1774), og lét þá konungr reka hér 
verzlunina, þar til er hún eptir 12 ár (1786) var gefin laus 
frá 1. jan. 1788 við alla þegna Danakonungs, og hafði 
þá einokunin staðið 184 ár og án efagjört landsmönnum 
meira skaða en nokkur plága af náttúrunnar völdum, 
enda hafði hagr landsins einlægt farið hnignandi um 
þenna tíma. 

Samfara öðruin framfaratilraunum á landinu var 
það og, að félög vóru stofnuð til að efla vísindi og þekk- 
ing landsmanna. Hið fyrsta félag í þá átt var sett á stofn 
nokkru eptir miðja átjándu öld (1760) og nefndist liiðó- 
sýnilega, og er það ætlun manna, að hinn lærði skóla- 
meistari á Hólum, Hálfdán Einarsson, hafi verið höf- 
undr þess. Félag þetta gaf út konungs skuggsjá, en stóð 
skamma stund og gjörði yfir höfuð lítið. þá var næst 



91 



stofnsett af íslenzkum námsmönnum í Kaupmannahöfn 
hið svo nefnda íslenzka Lærdómshstafélag (1779). Yar 
íslendingrinn JónEiríksson, er til mikilla metorðahafði 
komizt erlendis, forseti þess til dauðadags, og hinn öfi- 
ugasti styrktarmaðr. Félag þetta gaf út ársrit í 15 bind- 
um, og var þar margt skráð vel og fróðlega um hagi lands- 
ins, einkum að því er snerti búnaðarháttu og atvinnu- 
brögð landsmanna. 

Nú er að segja frá hinum síðustu og einhverjum 
hinum mestu harðindum á þessu tíinabili, og eru það 
harðindi þau, er kómuaf eldgosinuúr Skaptárjökli. Eld- 
gos þetta varðí júní 1783 og var eitthið stórkostlegasta ; 
rann eldflóðið úr jöklinum og fyllti vötn og byggðir log- 
andi hraunleðju; átta jarðir tók af að mestu, entuttugu 
og níu skemmdust og lögðust fimmtán þeirra í auðn, en 
sjötíu búendr í grend við eldinn flúðu brott. Yóru 
þrumur og brestir ógurlegir, en sandi og brennisteini 
rigndi, svo að grasið varð banvænt af brennisteinsólyfj- 
an. Hinn næsti vetr var ákaflega harðr, enda var hey 
svo óliollt, að peningr fékk liðaveiki og annað óáran. 
Féllu þá tuttugu og átta þúsundir hrossa, meir en elleíu 
þúsundir nautpenings og nærfellt tvö hundruð þúsundir 
sauðfjár. J>ar á eptir kom hinn mesti mannfellir, svo að 
á árunum 1784 og 85 féllu meir en níu þúsundir manna, 
og var þá ástand landsins eitt hið aumasta, sem nokkru 
sinni hafði verið, en fólkið fækkaði svo, að eigi urðu ept- 
ir fullar fjörutíu þúsundir. Yar þá safnað stórmiklum 
gjöfmn í löndum Danakonungs, en nefnd manna sett í 
Kaupmannahöfn, til að leggja ráð á, hvað gjöra skyldi, 
og kom þá jafnvel til tals, að flytja íslendinga alla af 
landi brott, og setjaþániðr áheiðarnarí Jótlandi. Lagði 
nefnd þessi það til að flytja skyldi byskupstól og skóla 



92 



frá Skálholti til Reykjavíkr og selja stólsjarðirnar, og 
og fór það fram (1785), og var þá Magnús Stephensen, 
sonr Olafs Stephensens, er seinna varð stiptamtmaðr, 
sendr inn, tilað sjáumsölu stólsjarðanna og hafðihann 
þá þrjá um tvítugt. þá varð og verzlunin frjáls, en ein- 
okunin hafin, eins og sagt hefir verið hér að framan. 

Jón Eiríksson, sá er nefndr liefir verið, var kominn 
af bændafólki og ættaðr úr Skaptárfellssýslu (f. 1728). 
þrettán ára að aldri kom hann í Skálholtsskóla, og varð 
honum það til liamingju, að Iíarboe tók eptir gáfum hans, 
tók hann að sér og gékk honum jafnan síðan í föður 
stað. Setti Iíarboe drenginn, þá er hann kom til Noregs, 
í skóla í þrándheimi, og lauk hann þar námi sínu og 
sömuleiðis seinna viö háskólann með lofi, og þótti þá 
þegar afbragð annarra manna. þá er hann hafði einn um 
þrítugt (1759), varð liann prófessor í lögfræði við háskól- 
ann í Sórey, ogfimm árum síðarkvaddi konungr hann til 
að vera kennari erfðaprinsins, en liann baðst undan þeim 
sóma eptir ráðum vina sinna. þá er hann hafði verið 
tólf ár í Sórey, skipaði konungr liann í ráðaneyti sitt, og 
var liann þar sökum gáfna sinna, mannkosta og einbætt- 
isdugnaðar jafnan mikilsvirðr, enda lióf konungr hann 
síðan til margvíslegra rnetorða, því að auk þess sem hann 
með aldri og reynslu fékk æðra sess í ráðinu, en hann í 
öndverðu hafði, varð hann og dómari í hæsta rétti og 
skipaðr í margar nefndir um mikilsvarðandi málefni, t. 
d. í nefnd, er sett var (1785) til að leggja ráð áumendr- 
reisn Islands og sömuleiðis var liann í nefnd þeirri er 
skipuð var (1786) til að íhuga, hvernig bændaánauðinni 
í Danmörku yrði létt af — en í henni sátu liinir ágætustu 
og mest virðu höfðingjar — en hann lézt næsta ár (29. 
marz 1787 skyndilega, og varð hann mjög harmdauði 



93 



öllum þeim, er þekktu hann. Jón unni mjög ættlandi 
sínu, og vildi gagn þess og sóma í öllum hlutum, enda 
átti hann, eptir að hann komst í ráðaneytið, meginþátt 
í mörgum þeim tilraunum til endrbóta, sem gjörðar vóru 
hér á landi ; en er hann tók að eldast og mæðast, og 
heilsa hans að bila, réðu einatt yngri og óreyndari rnenn 
meiru um málefni íslands, og með því að honum þótti þá 
margt af rasanda ráði gjört, féll honum það svo þungt, 
að mælt er að áhyggja um íslands hag hafi átt nokkurn 
þátt í dauða hans. jpeir Skúli Magnússon og hann vóru 
aldavinir, því að báðir höfðu hið sama rnark ogmið, heill 
og hamingju ættjarðar sinnar; og er Skúli spurði lát 
Jóns, brá honum mjög og mælti af stundu : »J?ar gátu 
þeir farið með hann, það verðr nú héðan af útgjört um 
Island« . Er mælt, að hann hafi aldrei síðan samr maðr 
orðið, enda vóru þá eigi eptir nema sjö ár af hinu fram- 
kvæmdar og þrekmikla en ónæðissama lífi hans. Andað- 
ist hanníYiðey (1794) á níræðisaldri. Hafði hann jafn- 
an staðið í stórræðum og deilum einkum við kaupmenn, 
en þó að hann bæri eigi ætíð hærra lilut, þvarr hvorki 
þrek hans né ættjarðarást. 

þ>að sem sér í lagi er eptirtektarvert við þetta tírna- 
bil, er hin mikla hnignun landsins í bjargræðisvegmn 
þess og þar af leiðandi mannfækkun. Eaunar vorumarg- 
ir höfðingjar allríkir enn, en alþýða manna var flest snauð. 
Stafaði hnignun þessi fyrst og fremst af verzlunarófrels- 
inu, og svo af hinum miklu harðindum og mörgu plágum 
sem á þessmn öldum géngu yfir landið. A seytjándu 
öldinni lét stjórnin sig litlu skipta þessa aptrför, og 
herti þá einlægt á ófrelsisböndunum, en valdsmenn vóru 
mjög einráðir og harðir við almúga, og fóru einatt í dóm- 
um síniún og úrskurðum eins mikið eptir áliti og geð- 



94 



þekkni sjálfra sín, eins og eptir lögum, enda vóru hegn- 
ingar allar mjög harðar ; vald konungs og umboðsmanna 
hans varð eptir siðbótina æ ríkara og harðara, enda beittu 
sumir hinir útlendu menn því næsta ómjukt, svo sem 
Miiller amtmaðr, en vald og virðing íslenzkra höfðingja 
einkum klerka fór síhnignandi. Alþýða var fiest mjög 
þekkingarlítil, lítilsigld og hjátrúarfull, enda var hjá- 
trú einnig meðal lærðra manna almenn, og mikil trú á 
drauga, álfa og galdramenn hafði gagntekið allra hjörtu 
með hinum mesta ákafa, en áhugi og viðleitni sárlítil, 
að efla líkamlegar framfarir. Undir lok aldarinnar var 
ófrelsi í öllum viðskiptum manna, og harðræði kaup- 
manna og embættismanna orðið svo mikið, að lítt þótti 
þolanda. Tóku menn þá að bera upp kveinstafi sína 
og kvartanir fyrir konungi, og erátjánda öldin einkenni- 
leg að því, að bæði konungr og yfirvöld litu þá á nauðir 
landsmanna, og vildu bæta hag þeirra, og var þá af 
mörgum, er hlut áttu að máli, leitað við að efia fram- 
farir landsmanna , og hefir margt af því verið áðr 
talið, en hér má bæta því við, að á þessari öld batnaði 
handvinna við það, að rokkar kómu í stað snældunnar 
og útlendir vefstólar í stað hinna íslenzku ; en þótt þessi 
viðleitni væri, urðu þó framkvæmdir minni en til stóð, 
og kom það bæði af því, að landsmenn vóru áhugalitlir og 
sundrlyndir, en stjórnin hvikul ogókunnug um of lands- 
hátturn, þótt hún vildi vel. En mikil framför var það, 
að einokuninni létti af. þá varð og á seinna hluta át- 
jándu aldarinnar öll innanlandsstjórn miklu betri enáðr 
hafði verið og lögum miklu betr fylgt, enda linaðar að 
miklum mun allar refsingar, einkum í meinamálmn, og 
harðræði minna beitt við alþýðu. Embættismenn of- 
sóttu mjög hver annan seinna hluta seytjándu aldar, og 



95 



hinn fyrra hluta átjándu aldarinnar, enda vóru þá 
hinir æðstu valdsmenn ávallt erlendis, en misjafnir um- 
boðsmenn þeirra æstu opt ófriðareldinn með hlutdrægni 
og miðr vandaðri embættisfærslu , og ýmsir þeirra 
þröngdu mjög kostum landsmanna með fylgi sínu við 
einokunarkaupmenn ; en eptir að Fúrmann kom hingað, 
og einkum eptir að Thódal varð hér stiptamtmaðr og tók 
sér bólfestu í landinu, batnaði stjórnin stórum, en friðr 
varð meiri með valdsmönnum. 

Mjög var nú alþingi hnignað að veg og valdi ; eptir 
að siðbótin komst á, kvað jafnan lítið að löggjafarvaldi 
þess ; sendi þá konungr eptir það hingað mörg þau boð 
sín, er landsmönnum vóru þvert um geð, lét lesa þau í 
lögréttu og giltu þau síðan sem lög, en íslendingar þögðu 
nú við þessu. þó hafði þingið vald þetta að nafni allt 
fram að 1700, og kemr það fram í úrskurðum þess t. d. 
um sveitarstjórn og gjöld almennings, en eptir þann 
tíma hverfr það að fullu, og er það ein af afleiðingum 
einveldisins. 

Raunar hélt alþingi dómsvaldi sínu alla tíð, en 
móti því, er áðr var, mátti það nú heita skuggi einn 
einkum eptir 1660. Menn vildu nú lítt hhta dómmn 
lögmanna, enda gátu þeir nú sjaldan orðið á eitt sáttir. 
Yar réttarástand allt einkum síðara hluta seytjándu 
aldar og hinn fyrra hluta átjándu aldarinnar hið bág- 
bornasta. Stóðu þá máhn einatt yfir 20 til 30 ár, áðr 
þau yrði á enda kljáð, en stórglæpamenn génguámeðan 
óheptir ; dómendr gjörðn og opt málspörtum hinamestu 
tregðu, svo sem með því að neita þeim um eptirrit af 
dómum, og varð konungr á stundum að bjóða þeim, er 
hlut áttu að málum, að láta shkt af hendi. Af þessu 
mun það hafa komið, að konungr bauð skömmu eptir 



96 



1700, aðréttarfar allt skyldi f ara hér fram eptir Norsku- 
lögum, og þótt landsmönnum væri það óljúft og mæltu 
á móti því, varð þó vilji konungs í þessu sem öðru fram 
að ganga. Margir, sem mál áttu, vildu eigi hlíta hinum 
réttu dómöndum sínum, og fengu því konung til að 
skipa sérstaka dómendr, en flestir þeir, er nokkuð áttu 
undir sér, létu sérsjaldnast líka dómsúrskurð lögmanna, 
en héldu málum sínum fyrir yfirréttinn, er nefndr hefir 
verið hér að framan, og svo þaðan fyrir hæsta rétt, og 
urðu menn fyrst framan af að fá leyfi konungs til að 
skjóta málum þangað. þ>á vildi og konungr nema af að 
fullu hin fornu lögin, og reyna til að láta semja önnur 
ný lianda íslendingum eptir Norskulögum, en þó að 
byskupar og lögmenn, prófastar og sýslumenn störfuðu 
sífellt að því, varð það þó ekki framgengt. Loksins tók 
stjórnin það ráð, að fela einum manni fyrir ákveðin 
laun á hendi að semja lögin, og var tekinn til þess 
(1760) Jón Ólafsson varalögmaðr í Yíðidalstungu, en 
ekki tókst honum heldr að framkvæma þetta. 

|>ingið tók nú og að gjörast heldr fámennt ; tala 
lögréttumanna fór nú smáminnkandi. Yar þeim í fyrstu 
fækkað svo, að þeir skyldu að eins vera 20, og þeir allir 
teknir úr Árness-, Gullbringu- og Kjósarsýslu, en helm- 
ingr af þeim skyldi mæta árlega á þingi, og átta einir í 
dómum sitja. Nokkru síðar (1777) urðu þeir 5, og dóm- 
endr í yfirréttinum 6 (áðr höfðu þeir lengst af verið 24) . 
Lögréttuhúsinu hnignaðiár frá ári, enþó varð enginn til 
að hlynna að því, og sýnir þetta ljóst dauðamörk þings- 
ins, enda tóku nú landsmenn að virða það lítils. þ>eir 
sem málrnn áttu að gegna á þinginu, hirtu einatt ekki 
um að koma þangað, en Norðlendingar vildu alveg los- 
ast við, að þurfa að sækja.þangað, og fyrirþví sótti Ste- 



97 



fán Jbórarinsson amtmaðr nyrðra um það til stjórnarinnar 

(178o) að amtsbuar smir mætti liafa þing sér fyrir norðan 

land, en stiptamtmaðr Levetzow lagði það til um sömu 

mundir, að þingið væri flutt til Reykjavíkr, en af hvor- 

ugu varð að því sinni, en þó var nú æfi þess á förum á 
þingvelli. 

þott skolanám og öll meðferð á skólasveinum væri 
fremr bágborin, einkum þangað til Harboe kom hingað, 
þá vóru þó allmargir menn lærðir vel á þessu tímabili. 
Var það einkum latína og guðfræði, fornfræði og saga 
lslands, er menn stunduðu, og var margt skráð gagn- 
legt og fróðlegt einkum á átjándu öldinni, en fæstir af 
mönnum þessum verða hér taldir. Á seytjándu öldinni 
skal telja þá Guðbrand og þorlák (f 1656) byskupa á 
Hólum. Um hinn fyrr nefnda hefir áðr verið talað, en 
þorlákr var lærðr vel, einkum í fornfræðum, íslenzku og 
latínu. |>á voru þeir og lærdómsmenn miklir, Oddr 
Einarsson, Brynjólfr Sveinsson og þórðr þorláksson (b. 
1672—1697) byskupar í Skálholti. Vóru þeir Oddr og 
þórðr stjörnufróðir ogvelaðsér í íslenzkum fræðum. En 
frægastir fyrir lærdóm urðu þeir þó, Arngrímr Jónsson 
lærði, sem áðr liefir talinn verið, og þormóðr Torfason ; 
hann var mestan hluta æfi sinnar erlendis, og varð sagna- 
ritari Eriðriks konungs þriðja, og þá af honum margan 
sóma ; hefir hann auk annars ritað sögu Noregs (| 1719); 
þá var og bóndinn Björn Jónsson á Skarðsá (f 1655), 
maðr margfróðr. Var hann vinr jþorláks byskups, og 
hefir hann, eins og kunnugt er, ritað annál og sögu um 
yikjaranið, sem varð mn hansdaga, og ýmislegt ann- 
að. — Hið frægasta skáld aldarinnar, einkum ílndleg- 
um kveðskap, var Hallgrímr Pétrsson, og eru verk hans 

G 



98 



\ 



svo kunn æðruni sem lægrum meðal Islendinga, að eigi 
þarf hér að minnast á þau. þá var og Guðmundr Berg- 
þórsson uppi (t 1705). Var hann höfuð-rímnaskáld 
tímabilsins, enda var nú, einkum á átjándu öldinni, 
blómatíð rínmakveðskaparins . 

Átjánda öldin var einkar auðug að gáfu- og fræði- 
mönnum; þá var uppi ræðuskörungurinn Jón Vídalín 
( i 1720), og hefir aldrei fyrr né síðar hér á landi verið 
j afnmikill snillingr í þeirri grein, semhannvar. þálifðu 
og þeir merku menn, sem áðr er getið, fornfræðingrinn 
og sagnamaðrinn Árni Magnússon (t 1730) og lögfræð- 
ingrinn og skáldið Páll Vídalín (t 1727). Eneinnhinn 
merkasti vísindamaðr aldarinnar er þó Finnr Jónsson 
byskup í Skálholti (1754—1789). Hefirhannmeðkirkju- 
sögu íslands, er hann ritaði á latínu, getið sér ævaranda 
lof meðal lærða manna. |>á eraðtelja Eggert Ólafsson, 
hinn ágætasta og lærðasta mann, einkum í nátturuvis- 
indum og tungumálum. Hann er og þjóðskáld sinnar 
aldar ; eru kvæði hans heimspekileg og mjög lærdóms- 
rík, lýsa þau heitri ættjarðarást, en sárri gremju yfir 
eymd, amlóðahætti og siðaspillingu þjóðarinnar, en jafn- 
framt von um betri tírna. Hann er og einn hinna fyrstu, 
er fyrir alvöru hugsaði til að hreinsa móðurmál sitt, og 
færa það til hinnar fornu fegrðar, en þ^ var það mjög [ 
orðið bjagað og blandað dönsku, einkum ritmál lögfræð- 
inganna, því að svo hafðiþjóðin mist virðing fyrir sjálfri 
sér og vanizt hinni útlendu yfirdrottnun, að sumir hinir 
helztu menn hennar álitu sjálfsagt, að »dependera af 
hinum dÖnsku« svo í málinu sem í öðru. Eggert var ný- 
kvongaðr og nýorðinn varalögmaðr, er hann drukknaði 
á Breiðafirði (i 1768) 41 árs að aldri, og þótti öllimi að 
honum hinn mesti skaði. |>á er að geta hinna merku 



99 



fræðimanna, Skálholtsbyskupanna Jóns Árnasonar og 
Hannesar Finnssonar (b. 1777 — 1796). Hefir Hannes 
auk margs annars ritað einhverja hina beztu og liprustu 
alþýðubók, »Kveldvökumar«. Enn er að geta þriggja 
manna, er allir vóru fróðir í sögu íslands og fornum fræð- 
mn, og vóru það þeir Eyólfr Jónsson prestr á Völlum í 
Svarfaðardal (t 1745), Gunnar Pálsson skólameistari á 
Hólum og seinna prestr að Hjarðarholti í Dölum (f 1791) 
og Hálfdán Einarsson skólameistari og stiptprófastr á 
Hólum (f 1785). Hann var hinn mesti iðnis- og lær- 
dómsmaðr, og hefir skráð margt, en hið merkasta rit 
hans er um »íslenzka rithöfunda« ; fékk hann fyrir rit 
það þrjá verðlaunapeninga, tvo frá konungi Kristjáni 
sjöunda, og einn frá bróður hans, og hefir jafnan þótt 
mikið til hans koma sem fræðimanns. þá var og Jón 
Eiríksson framúrskarandi að lærdómi sem í öðru, og 
frægr rithöfundr, og mætti hér mörgum fleiri við bæta, 
ef rúmið leyfði. 

þetta tímabil er, ef til vill, einkum seinni liluti 
þess, að sumu leyti eitt hið merkasta og einkennilegasta 
í sögu landsins. A öllum hinum fyrri hluta þess, spennir 
konungsvaldið, sem eptir siðbótina tók við af klerka- 
valdinu æ fastara heljargreipum sínum allt líf frelsis, 
sjálfstjórnar og framkvæmda hjá landsmönnum, og 
þjóðin lagðist í það dauðamók, sem út leit fyrir, að hún 
myndi aldrei vakna úr. En á átjándu öldinni kemr 
ný undiralda, svo að allt kemst á hreyfing, og nýtt líf 
og nýr tími fyrir þjóðina brýzt alstaðar fram. þá kemr 
fram hver maðrinn öðrum ágætari og áhugameiri um 
hag ættjarðar sinnar, svoaðþað má furðu gegna, hversu 
þeir vóru margir hjá jafnfámennri þjóð. Stjórnin sjálf, 



i 



100 



sem aldrei hafði af ásettu ráði þröngt kostum landsins, 
heldr fylgt í því efni anda tímans, verðr hrifin af löngun 
til að breyta hag þess til batnaðar, og konungarnir ganga 
sjálfir á undan með hinum bezta vilja og mjög miklum 
fjárframlögum. A öllu sést, að hið gamla er á förum, 
og hið nýja í nánd. Hjátrú á galdra, drauga og álfa 
hverfr, en leyndardómar náttúrunnar koma aptr smám- 
saman í ljós. Lög og hegningar mýkjast, uppeldi barna 
verðr viðfeldnara, og jafnvel hinn gamli klæðaburðr tekr 
að breytast. Hið forna dómsvald og með því höfðingja- 
stjórnin er að líða undir lok. Hinar gömlu stofnanir 
landsins eru lagðar niðr, því að tíðarandinn styðr 
þær eigi lengr, og annað nýtt er sett í staðinn. þjóð- 
in fer að kynnast meira háttum útlendinga, og verðr 
það í sumu til bóta, en við það flyzt þó munaðr inn 
í landið, áðr hér ókunnr, svo sem tóbak og kaffi. En 
margar þessar nýbreytingar fara óhönduglega og verða 
að litlu, því að alla reynslu vantar. þ>j óðin er eins og 
óreyndr æskumaðr, sem lætr von og tilfinning bera sig. 
I einu orði að segja, á þessu tímabili grúfði yfirþjóðinni 
hið dimmasta myrkr eymdar og áþjánar, en í gegnum 
þetta myrkr skein þó að lokum fagr bjarmi botri daga, 
sem liuggaði þá menn, sem sáu eymd og niðrlæging lands- 
ins, svo að þeir börðust með fullkomnu þreki fyrir heill 
þess, þó að litlir sæist opt ávextir. 



VI. 



Timabilið frá 1786 til 1874. 

Hin almenna, bœnarskrd íslendinga um verzlunarfrelsi . — 
Alþingi lagt niðr. — Prentsmiðja , byskivpssetr og skóli 
lagt niðr að Hólum. — Ólafi stiptamtmanni vikið frd em- 
bœtti. — Styrjöld milli Dana og Englendinga, óeirðir 
Jörgensens. — Danir Idta Norveg . — B ófimenntaf élagið . — 

Magmís Stephensen. 

|>etta tímabil , sem einkum lýsir viðleitni og 
baráttu íslendinga, til að ná fyrst fullkomlega frjálsri 
verzlun, cg síðan sjálfsforræði, því hnossi, er allar 
menntaðar þjóðir telja nii á tímum hið eptirsóknarverð- 
asta, köllum vér frelsishreyfingatímabilið. 

Svo sem sagt hefir verið, var nú hinni skaðvænu 
einokun steypt hér á landi og öllum þegnum Danakon- 
ungs leyft að verzla við landsmenn, en þéir máttu þó 
að eins flytja vörur sínar hingað á innlendum skipum, 
og öllum utanríkismönnum var jafnt og áðr bannað að 
hafa mök við landsmenn ; þótt nú verzlun batnaði að 
mun við þessa breyting, útlendr varnaðr lækkaði nokk- 
uð í verði, en hinn innlendi hækkaði, og eins og færi að 
votta fyrir nýju lífi í atvinnuvegum landsmanna, þá 
fundu menn þó skjótt, að þessi frelsisgjöí var um of af 
skornum skcimmti. Fyrir því tóku helztu mcnn lands- 



102 



ins sig til — og var Magnús Stephensen lögmaðr þar í 
broddi fylkingar, því að hann var um sína daga forkólfr 
allrar menningar og nytsamrar framkvæmdar á þessu 
landi — og rituðu á alþingi (1795) til konungs hina svo 
kölluðu walmennu bænarskrá íslands«. Báðu þeir kon- 
ung að rýmka svo verzlunarfrelsið, að utanríkiskaup- 
menn mætti sigla hingað með kaupeyri sinn, en kvört- 
uðu jafnframt yfir ýmsum vanhögum á hinni nýjuverzl- 
un. Undir bænarskrá þessa rituðu nálega allir máls- 
metandi embættismenn landsins nema Ólafr stiptamt- 
maðr. Stjórninni, sem á alveldisárunum var óvön slík- 
um frelsishreyfingum, þóttu þær næsta ískyggilegar. 
Lét konungr því boða þeim, er ritað höfðu undir bænar- 
skrána, vanþokknun sína, en votta Ólafi náð sína og hylli 
fyrir afskiptaleysi hans um þetta mál. En kaupmenn 
bötnuðu í engu, heldr níddu landsmenn í ræðum og rit- 
um fyrir tiltækið. 

Frá því hefir áðr verið skýrt, að alþingi hrörnaði 
jafnan meir og meir, og var nú eptir af hinum fyrra veg 
þess lítið annað en nafnið eitt. Árið 1798 var í síðasta 
sinni riðið á alþingi við Öxará, og hafði það þá staðið þar 
868 ár. Á þetta þing hafði hið bezta mannval landsins 
um langan aldr sótt. Hér höfðu gjörzt hinir merkustu 
atburðir á æfi þjóðarinnar. Hér höfðu forfeðrnir lengi 
með dáð og dug reynt að verja rétt og frelsi fóstrjarðar 
sinnar, en hér höfðu þeir einnig á stundum troðið lög og 
rétt fótum og líkari grimmráðmn víkingum, eii spökum 
löggjöfum og réttlátum dómöndum, sótzt vopnum. Hér 
hafði grinnnleiki laganna, og heimska og hleypidómar 
æðri sem lægri manna heimt margan nálega saklausan 
til heljar. Hér höfðu landsmenn gengið útlendum kon- 
ungi á hönd, og optsinnis síðan nauðgir orðið að játast 



103 



undir það boð og bann útlendinga, sem þeir sáu að land- 
inu var til skaða. Yið þetta þing eru því bundnar 
margar endrminningar þjóðarinnar, aðvísu margarfagn- 
aðarríkar, með því að þær minna á frægð og drengskap, 
en einnig eigi allfáar sorglegar. Nú kómu hingað í síð- 
asta sinni að eins tólf menn, átta embættismenn og 
fjórir lögréttumenn, en sneru heim aptr hið skjótasta, 
og kváðu líf og heilðu í veði, að sitja lengr að dómum í 
hinu fallanda lögréttuhúsi. Næstu tvö árin var alþingi 
háð í Beykjavík, sem núvar orðinn höfuðstaðr landsins, 
og nokkuð tekin að eflast, en meðan þingið stóð þar yfir 
síðara árið, var það af nmnið með konungsboði (11. júlí 
1800), og landsyfirréttr settr í staðinn, er hafa skyldi 
á hendi dómsvald þingsins. Magnús lögmaðr hafði 
verið erlendis vetrinn áðr, og sat þar í nefnd með amt- 
mönnum báðum, ogeinum manni hinumfjorða. Skyldu 
þeir íhuga skólamál landsins og ýmsar fleiri landsnauð- 
synjar. Yarð nú Magnús æðsti dómari í hinum nýja 
landsyfirrótti, en tveir aðrir skipaðir meðdómsmenn, og 
var annar þeirra skáldið Benidikt Gröndal ( i 1825J. þ>á 
er stundir liðu fram, tóku sumir að sakna alþingis, og 
kenndu Magnúsi, að það hefði verið lagt niðr, en honuni 
var eigi um að kenna, heldr hinu, að þjóðin var hætt að 
virða og elska þingið, og því gat andi tímans eigi lengr 
notað það. þ>á er Norvegr gékk undan Danmörku (1814), 
leitaði Friðrik konungr sétti sér ráðs, hvort ekki myndi 
réttast, að stofna alþingi að nýju, en úr því varð þó 
ekkert. Með alþingi hverfa lögmenn og lögréttumenn, 
eins og vita má, úr sögunni, og einnig svo lagað dóms- 
vald, er þeir höfðu á hendi haft. 

Um þessar mundir urðu ogfleiri breytingar, og lúta 
þær mest að Norðrlandi. |>á var lögð niðr prentsmiðja 



104 



að Hólum (1799), og hún sameinuð prentsmiðju þeirri, 
er var í Leirárgörðum undir hendi Magnúsar Stephen- 
sens. Hafði hann fyrir nokkrmn árum (1794) stofnað 
hið svonefnda Landsuppfræðingárfélag ásamt föður sín- 
um og nokkrum öðrum helztu mönnum landsins ; átti 
það að mynda nýtt vísindalíf meðal íslendinga eptir 
þeirri stefnu tímans, er þá var erlendis, og því þótti 
þeim feðgum nauðsyn til bera, að Magnús mætti einn 
ráða, hverjar bækr væri prentaðar hér, ogmunþað mest 
fyrir þeirra tilhlutun, að prentsmiðjan var lögð niðr, 
enda var hún á fallanda fæti og hafði lengi verið með 
litlum þrifum. þá var og skóli og byskupsstóll fluttr 
frá Iíólum (1801). Hafði nefnd verið skipuð í Kauþ- 
mannahöfn, til að íhuga ástand og fyrirkomulag skól- 
anna eins og fyrr er á vikið. Yildu sumir nefndannenn, 
hafa tvo skóla, annan í Reykjavík, en hinn á Akreyri, 
°g flytja þangað Hólaskóla, svo að Norðlendingar væri 
eigi öllu sviptir í senn ; en stjórninni þótti einn skóli 
nægilegr handa landinu öllu, og skyldu nú lærisveinar 
beggja skólanna eiga vist í hinum eina lélega Reykja- 
víkrskóla ; var þá einum kennara bætt við, og skyldu 
þeir nú þrír vera ; en allt skólahald í Reykjavík fór þá í 
hinum mesta ólestri, og svo lítil þrif og hamingja fylgdi 
þessum nýja skóla þar, að það varð að flytja hann það- 
an og suðr að Bessastöðum að fjórum árum liðnum, og 
þó að sá flutningr ætti að eins að vera um stundar sakir, 
þá stóð þó skólinn þar um 40 ár. Byskup skyldi nú 
einn vera yfir landi öllu, og varð það fyrstr Geir Yídalín, 
hinn ástsælasti maðr. Með jarðeignir Hólastóls var 
farið á sama hátt og fyrrum með eignir stólsins í Skál- 
holti, að þær vóru seldar með hinum mesta flýti. Yildi 
konungr, að ábúendr keypti sjálfir ábýlisjarðir sínar, og 



105 



gjörðu það þeir, er máttu, en auðmönnum kom þó sal- 
an að beztum notum. þóttust Norðlendingar sártleikn- 
ir, er þeir vóru sviptir öllu því í einu, er efla mátti og 
útbreiða menntunmeðal þeirra. Sjást nu að Hólum fáar 
menjar um hinn fornaveg staðarins, nema dómkirkjan, 
en jafnan segja Skagfirðingar enn í dag: heimað Hólum , 
og minnir það á hina horfnu tíma, þá er staðrinn var 
aðalból allrar menntunar norðanlands og meginheimili 
alls héraðsins. 

Um aldamótin (1800) setti konungr nefnd manna, 
til að verðleggja jarðeignir hér á landi. Stóð hún fjögur 
ár, og ferðuðust nefndarmenn um landið og héldu þing 
með bændum í hreppi hverjum og leituðu skýrslna. I 
nefnd þessari sátu þeir Loðvík Erichsen, sonr Jóns Ei- 
ríkssonar, Stephán Stephensen, er seinna varð amtmaðr, 
Gunnlaugr Briem sýslumaðr og Árni sekreteri Sigurðs- 
son. Loðvík þessi var ungr maðr, gáfaðr og framgjarn, 
en enginn vinr Ólafs stiptamtmanns. Hann kom því 
til leiðar, að Ólafi var vikið úr völdum (1803), og nefnd 
manna sett, til að rannsaka gjörðir hans, en hann fékk 
aptr sjálfr stiptamtmannsembættið. Var nú Olafi fundið 
margt til saka, svo sem lint eptirlit með byggingu dóm- 
kirkjunnar og skólans í Beykjavík, og hjálpsemi hans 
við glæpamann nokkurn. En svo heppilega tokst til 
fyrir Ólafi, að Loðvík dó ári seinna, og tóku þá þeir, er 
rannsaka skyldu sakargiptirnar, að fara að sínum hög- 
um, enda fundust, sem var, sakir mjög litlar. Eékk nú 
Ólafr, eptir beiðni sinni, lausn frá embætti með fullum 
launum (1806). Lifði hann síðan það, er eptir var æf- 
innar, í fullum friði, virtr og elskaðr af löndum sínum. 
Hafði Ólafr verið einn hinn ágætasti höfðingi, og bæði 
konungi sínum og fóstrjörðu sinni trúr. 



106 



Um þessar mundir gjörðust þau tíðindi (1807), að 
Englendingar sendu að óvörum skipalið mikið til Kaup- 
mannahafnar, og kröfðu þess, að Danir léti flota sinn af 
hendi við þá, svo að Napóleoni Frakkakeisara mætti 
eigi verða lið að honum, og kváðust þeir mundu skila 
flotanum aptr, þá er þeim þætti tími til. þessu neituðu 
Danir, sem vonlegt var, en svo fóru leikar, að Englend- 
ingar höfðu ábrott með sér flotann, og höfðu þó áðr brennt 
nokkurn hluta borgarinnar. Hófst nú sjö ára styrjöld 
milli Dana og Englendinga, en eigi höfðu menn spurnir 
af þessu hér ut samsumars ; og er skip lögðu héðan, .vóru 
þau flest tekin í hafi af enskum víkingum, og flutt til 
Englands. Stiptamtmaðr Friðrik . Trampe og Magnús 
Stephensen ætluðu báðir til Danmerkr þetta sumar, en 
þeir urðu handteknir, og var Magnús fluttr til Skotlands. 
Sá hann nú, hvílíkr voði vofði yfir ættjörðu sinni, ef vöru- 
flutningar hindruðust algjörlega, og fyrir því fékk liann 
því fram komið með tilstyrk höfðingja nokkurs Josephs 
Banks, er ferðast hafði áðr hér um land, að kaupmönn- 
um var leyft að flytja vörur milli Danmerkr og íslands, 
en hvorugr þeirra Magnúsar og stiptamtmanns kom út 
næsta sumar. 

Meðan þetta gjörðist, komhingað enskt víkingaskip 
(1808), og hét foringinn Gilpín. Leitaði hann að kon- 
ungsfé, en þeir lsleifr yfirdómari, er var í stiptamt- 
manns stað, og landfógeti Frydensberg höfðu að varð- 
veita 37 þúsundir dala í fjárhirzlu jarðabókarsjóðsins, 
mest í seðlum. Allt þetta fé tók Gilpín, en þóttu seðlar 
að litlu nýtir ; kúgaði liann því kaupmenn, að skipta 
við sig seðlum í silfr, og hafði í heitingum við þá, er í 
móti mæltu. — Síðan hélt hann á brott, en eigi þótti 
honum hafa drengilega farið við varnarlaust land, er 



107 



hann kom heim til Englands, og var féð aptr síðar af 
hendi látið mest fyrir tilstuðlan kaupmannsins Bjarna 
Sívertsens. 

Um vorið eptir (1809) kómu þeir út stiptamtmaðr 
og Magnús Stephensen. Hafði stiptamtmaðr af konungi 
þegið vald, meðan styrjöldin stæði, til að skera úr þeim 
málum, er áðr heyrðu undir konung eða þá stjórnarráð 
hans. Var þá áðr komið út hingað skip frá Englandi 
til verzlunar ; en þótt vöruskortr væri hinn mesti, bann- 
aði stiptámtmaðr landsmönnum harðlega verzlun við 
fjandmenn konungs, og við alla aðra en Dani eina. 1 
þeim svifum kom út enskt herskip, og neyddi foringi 
þess stiptamtmann skjótt til að leyfa Englendingum að 
verzla, en hann hét aptr landsmönnum fullum friði, og 
lét síðan frá landi. 

En er hann var látinn í haf , kom enn skip frá Eng- 
landi, og hafði herbúnað nokkurn. A því var kaup- 
maðr frá Lundúnum, Felps að nafni, og með honum 
danskr maðr, Jörgen Jörgensen. Jörgensen þessi tók 
sér fyrir hendr að kollvarpa stjórn Danakonungs á Js- 
landi, og fyrir því tók hann stiptamtmann höndum, og 
lét hafa hann á skip út, og setja þar í varðhald. Mælt 
er, að landsmenn hafi viljað verja hann, en hann bann- 
að það. Tók nú Jörgensen að sér stjórn landsins, og 
nefndi sig hæstráðanda á sjó og landi yfir íslandi. 
Skyldi nú allt konungsfé og eigur Dana upptækar hér á 
landi. Velja skyldu íslendingar sjö menn, til að gefa 
landinu lög, og kvaðst Jörgensen þá mundu leggja niðr 
völd sín, er þeir kæmi saman. Hann kvaðst mundu 
koma betri reglu á skóla og spítala, og láta Islendinga 
eina hafa embætti á hendi. Margt bauð hann, er hér 
verðr eigi talið, en hét að láta skjóta hvern þann eptir 



108 



tvær ldukkustundir, er í nokkru dirfðist að brjóta gegn 
vilja sínum og boði. Hann lét gjöra virki á Arnarhóli 
við Reykjavík, og flytja þangað fallbyssur, og kvaðst nú 
mundu verja sæmd landsins og leggja þar við líf sitt ; 
tók liann sér nú að lffverði átta íslendinga, og vóru það 
lausingjar einir. þ>á er hann hafði sýslað það syðra, er 
honum þótti hlýða, reið hann norðr við nokkra menn, 
gjörði upptækar eigur kaupmanna, en setti þar Stephán 
amtmann af embætti, með því að hann vildi eigi ganga 
lionum til handa, og þótti hann nú og menn hans fara 
heldr óspaklega. 

Þá er hann kom suðr aptr, fékk hann bréf frá Jóni 
Guðmundssyni (f 1820) sýslumanni í Skaptárfellssýslu. 
Yóru í því mörg hrakyrði Jörgensen tilhanda, ogkvaðst 
sýslumaðr mundu láta taka liann af lífi og menn hans 
alla, ef hann mætti því við koma, þá er hann kæmi austr 
yfir Jökulsá á Sólheimasandi. Hafði sýslumaðr haft 
þing við bændr, og þeir heitið honum fylgi sínu, og lét 
hann nú hafa njósnir úti. 

]?á er Jörgensen fékk bréf þetta, varð hann hinn 
reiöasti, og hugðist að fara með lið sitt á hendr liinum 
djarfmælta sýslumanni, en ríki hans leið áðr undir lok, 
en liann mætti því fram koma. 

Um það leyti er Jörgensen vildi ríða austr, kom 
herskip af hafi. Yar það frá Engíandi og hét fyrirliðinn 
Alexander Jones. Eór Jörgensen þegar til móts við 
fyrirliðann, til að bjoða honum heim og vingast við 
hann, en hinn vildi eigi taka vináttumálum hans, því að 
hann hafði haft spurnir af landsmönnum um athæfi 
Jörgensens. Ivómu þeir bræðr Magnús Stephensen og 
Stephán amtmaðr á Hvítárvöllum þá til móts við Alex- 
ander, og kærðu atfarir Jörgensens, en hann hét þeim 



109 



fylgi sínu, og gjörði yið þá bræðr svofelldan samning (22. 
ágúst 1809) : að allar gjörðir Jörgensens hér á landi skyldi 
ógildar, og allir menn taka við embættum þeirn, er þeir 
áðr hefði haft, en þeir bræðr Magnús og Stephán takast 
áhendr fyrst um sinn st j óm landsins ; að virki Jörgen- 
sens á Arnarhóli skyldi brotið, og að Danir og Eng- 
lendingar skyldi njóta hér friðar og jafnréttis, og mega 
hvorirtveggju fara hingað með varning sinn í friði, með- 
an styrjöldin stæði. Var nú tekið að brjóta virkið ; en 
lífverðir Jörgensens földu sig. Héldu þeir Felps og 
Jörgensen til Englands ; lifði Jörgensen umhríðí Lund- 
unum við vesöld allmikla, og er ekki fullkunnugt, hver 
forlög hans urðu síðar, en nokkrir segja, að hann hafi 
seinna farið til Eyjaálfunnar og orðið auðugr bóndi á 
Nýja-Hollandi. 

það kann að virðast undarlegt og harðla lítilmann- 
legt, að íslendingar kollvörpuðu eigi stjórn Jörgensens, 
en þess er að gæta, að landsmenn vóru nú alveg varnar- 
lausir og með öllu ókunnugir vopnaburði. Stiptamt- 
maðr vildi og eigi láta landsmenn hafa sig í hættu, og 
bauð þeim aðhalda kyrru fyrir, er þeir vildu verjahann, 
en tíminn gat eigi sýnt, hvort hugr fylgdi máh hjá Jóni 
. Guðmundssyni sýslumanni, eða hverjar framkvæmdir 
hefði orðið af hans hendi ; en mestan kjark mun það 
hafa dregið úr mönnum, að mörgmn lék grunr á, að 
þetta væri gjört með vilja og ráðum Englandsstjórnar, 
og að þaðan mætti hefndar vænta, ef veitt væri viðnám, 
en öllum var ljóst, að Danir höfðu nóg með að duga 
sjálfum sér. 

Styrjöldin stóð enn í fjögur ár, og géngu Svíar í 
lið með fjandmönnum Dana; en er friðr komst á, varð 
hann með þeim ókjörum fyrirDani, aðþeir urðu að láta 



110 



Norveg af hendi við Svía, en eigi fylgdi Island með svo 
sem vera bar, því að íslendingar höfðu öndverðlega 
gengið Norvegskonungi á hönd. Styrjöld þessi varð í s- 
landi næsta þungbær, því að þó að Englandskonungr 
tæld íslendinga í fullan frið (1810), leyfði verzlun milli 
íslands og Bretlands hins mikla, og bannaði þegnum 
sínum, að sýna mönnurn hér ónáðir, urðu þó aðflutning- 
ar til landsins mjög litlir, meðan styrjöldin stóð, ogvara 
sú, sem kom, svo dýr, að úr hófi keyrði; fækkaði þá fólk 
hér nokkuð áþeim árum. Bankóseðlar féllu þá og mjög í 
verði, og misstu margir við það allmikið fé, en hér sann- 
aðist, sem optar, að «neyðin kennir naktri konu að 
spinna». þá er aðflutningar matvæla þrutu, tóku ís- 
lendingar að leggjameiri stundá garðyrkju, enfyrrhafði 
verið, og hagnýta sér betr gæði landsins og vinna margt 
það sjálfir, er þeir höfðu áðr keypt frá útlöndum dýrum 
dómum. 

Tveim árum eptir að friðr komst á (1816), vóru hér 
á landi stofnuð félög tvö einkar þörf, nefnilega biblíufé- 
lagið og bókmenntafélagið, og géngust fyrir því útlendir 
menn. Biblíufélagið stofnaði enskr prestr Henderson 
að nafni. Ferðaðist hann hér um land, og var sendr af 
biblíufélaginu enska, til að kynna sér kristnihald og sið- 
ferði leikra og lærðra, og þótti hann hinn merkasti maðr 
í öllum háttum sínum. Fékk hann byskup og aðra 
helztu menn landsins, til að ganga í félagið og styrkja 
það, en biblíufélagið enska lagði til fé allmikið. Bók- 
menntafélagið stofnaði danskr maðr, Basmus Rask að 
nafni, og með honum þrír J slendingar, þeir Finnr Magn- 
ússon, Bjarni Thorsteinsson, er seinna varð amtmaðr 
vestra (i 1876), og Arni Helgason stiptprófastr, prestr 
að Görðum áAlptanesi (11869). Var Bask hinnlærðasti 



111 



maðr á tungumál, og kunni íslenzku svo vel, að hann 
talaði hana og ritaði, sem innfæddr væri ; ferðaðist hann 
um landið og leitaði fornra bóka, og hvatti menn jafn- 
framt til að ganga í félag þetta. Skyldi mark þess og 
mið vera það, að efia heiðr og gagn íslenzkrar tungu og 
íslenzkra bókmennta; skyldu stjórnardeildir vera tvær, 
önnur á íslandi, en hin í Danmörku. Margir styrktu í 
fyrstu félag þetta hér á landi, en þó meira erlendis, og 
hefir það nú starfað meir en sextíu ár að mörgu leyti 
með ágætum árangri. 

Litlu eptir þetta stofnaði Magnús Stephensen hið 
fyrsta innlent tímarit á íslenzka tungu (1818) ; kallaði 
hann það »Klaustrpóst«, og hélt því úti í 9 ár 1818 — 
1825. 1827). Leitaði hann við í því, sem og í öðrum 
ritum sínum, að fræða landa sína í öllum þeim efnum, 
er hann ætlaði að þeim mætti að gagni verða. Hann 
hafði jafnan prentsmiðju landsins undir höndum, og 
gætti þess vel, að gefa að eins þær bækr út, er nýtilegar 
vóru, og í framfarastefnu hins nýjara tíma, en hér fór, 
sem optar, að vaninn varð í fyrstu ríkari hjá allmörgum 
en sannleikr og skynsemi. Keiddust margir framfara- 
og menntunartilraunum Magnúsar, og þóttu áminning- 
ar hans mjög óþarfar, og tóku því að níða hann, en 
hann, sem var bæði kappsfullr og skapmikill, tók all- 
ómjúkt slíkri mótstöðu. Magnús andaðist í Viðey sjö- 
tíu og eins árs að aldri (1833). Flestir af þeim, erhall- 
mæltu framkvæmdum Magnúsar , eru nú gleymsku 
huldir, en hans mun sagan jafnan minnast, sem eins 
hins ágætasta og framkvæmdarsamasta af sonum 
landsins. 

2 . Báðgjafarþincj sett i Danmörhu , en cmbœttismcinna - 



112 



nefnd á íslandi, og svo siðan alþingi. Latínushólinn endr- 
bcettr og prestaskóli settr. Hin íslenzka stjórnardeild 
stofnsett. Frjáls verzlun leidd í lóg. Fjárkláðinn. 
Stjórnarbótarmálið. Lug um stöðu Islands í ríkinu sett 
1871. Landslwfðingjaembœttið stofnað 1872. Landið 
fœr stjórnarskrá 5. jan. 1874. þósundárahátíðin. 

Júlíbyltingin á Frakklancli (1830) kveykti þærfrels- 
ishreyfingar og frelsislöngun svo ríka víða um lönd í 
Norðrálfu, að stjórnöndum tók að standa stuggr af, og 
varð sú bylting orsök til þess, að ráðgjafarþing vóru sett 
fyrir Danmörku og hertogadæmin (1834), og skyldi Is- 
land senda 2 menn á þing Eydana ; en brátt fundu Is- 
lendingar, að þetta stjórnarfyrirkomulag var þeim til 
handa næsta ófullkomið, og að högum landsins var því 
að eins borgið, að það gæti fengið þing út af fyrir sig. 
Um þetta efni fóru bænarskrár fráíslandi til Danmerkr, 
og unnu það á, að konungr skipaði (1838) tíu af hinurn 
æðri embættismönnum landsins í nefnd, til að hugleiða 
málefni þess. Skyldi nefnd þessi koma saman í Reykja- 
vík annaðhvort ár, en gjörðum hennar þó skotið undir 
atkvæði á þingi Eydana. þó að þetta væri nokkur bót, 
þótti mönnum hún að vonum harðla ónóg, og báðu þess 
enn, að landið fengi þing sér, og fyrir því var það, að 
hinn góði konungr Kristján áttundi (1839 — 48), semríki 
tók eptir Friðrik sétta, stofnaði alþingi að nýju (8. marz 
1843). En þetta þing var allt annað, en alþingi hið 
forna hafði verið. það var ráðgjaíarþing , þar sem 
konungr vildi leita ráða hjá fulltrúum þjóðarinnar um 
löggjöf landsins, en fulltrúarnir máttu og jafnframt bera 
fram óskir og álit þjóðar sinnar um eigin málefni hennar 
fyrir konunginn. Á alþingi skyldu eiga sæti tuttugu 
þjóðkjörnir menn, en sex konungkjörnir. Kom þingið 



113 



fyrst saman 1845, en lítið gjörðist, það er frásögnum 
sætti, fí liinum fyrstu þingum. Kristján áttundi var 
hinn bezti konungr íslendingum til handa ; lét hann það 
að bæn landsmanna, að latínuskólinn var bættr ; var 
hann fluttr frá Bessastöðum og til Beykjavikr (1846), 
kennurum fjölgað og kennslan aukin ; þá var og settr 
prestaskóli í Beykjavík (1847). Skyldu í honum presta- 
efni landsins, þau er eigi leituðu til háskólans í Iíaup- 
mannahöfn, fá guðfræðismenntun um tveggja ára tíma, 
en þangað til höfðu flestir prestar fengið alla menntun 
sína í latínuskólanum, og má geta nærri, að guðfræðis- 
menntun þeirra hefir eptir augnamiði og ástandi skól- 
anna verið af skornum skamti. Yarð hinn núverandi 
byskup landsins, Dr. Pétr Pétrsson, hinn fyrsti forstöðu- 
maðr prestaskólans, og þóttu þetta, sem og var, hinar 
beztu réttarbætr. 

Svo sem kunnugt er, varð enn stjórnarbylting á 
Fraltklandi, og konungr rekinn þar frá ríkjum (í febr. 
1848). þfí var Kristján áttundi látinn, en kominn til 
valda Friðrik sjöundi (1848—1863). Frelsishreyfing- 
arnar á Frakklandi bárust á öldum andans nálega yfir 
alla Norðrálfu, og höfðu þau áhrif á Danmörk, að kon- 
ungr sá sér eigi annað vænna, en að heita þegnum sín- 
um fullkominni stjórnarbót. þessar frelsishreyfingar 
náðu og hingað út, og kómu hér fram á tvennan hátt. 
Vai það annað, að gjört var uppþot móti nokkrum em- 
bættismönnum, sem allir vóru hver um sigágætir menn, 
og einn af þeim, Sveinbjörn Egilsson rektor, prýði sinnar 
ættjarðar. En hitt var fegra, að svo mátti kalla, að 
þjóðin öll vakuaði af dvala, er hún heyrði um frelsis- 
heityrði konungs getið, og beiddi þess í einu hljóði, að 

H 



114 



ísland fengi stjórnarbót, sem ákveðin væri á þingi í 
landinu sjálfu, og fóru bænarskrár um þetta efni til 
Damnerkr (1848). Hét þá konungr (23. sept. 1848), 
að staða íslands í ríkinu skyldi eigi ákveðin með lögum, 
fyrr en Islendingar liefði fengið að lata um það alit sitt 
í ljós á þingi innanlands. |>á varð og um sömu mundir 
sú breyting á hinni æðstu stjórn íslands í Kaupmanna- 
höfn, að málefni þess vóru greind frá málum Dana og 
sett í tvær ritstofur, og vóru þær kallaðar hin »íslenzka 
stjórnardéiid«. Fyrir stjórnardeild þessa var settr ís- 
lerizkr maðr Brynjólfr Pétrsson, oghafði hann hiðmesta 
traust og álit landa sinna. Skyldi forstöðumaðr deild- 
arinnar bera málefnin upp fyrir ráðgjöfum konungs 
eptir því sem við átti, og gat þetta fyrirkomulag í góðs 
manns höndum orðið til mikilla hagsmuna fyrir landið. 

Fundr sá, er konungr hafði heitið að ræða skyldi 
st j órnarfyrirkomulag landsins, kom nú saman í Keykja- 
vík (5. júlí 1851), og er það hinn alkunni þjóðfundr. 
Hafði áðr allmikið verið talað um stjórnarfyrirkomulag 
landsins bæði á fundum lieima í héruðum, á |>ingvalla- 
fundi og í blöðunum, og það álit borið skýrt og skorin- 
ort upp, að landinu samkvæmt sögu þess, ásigkomulagi 
°g þjóðrétti nægði að eins sérstök stjórn, þar sem al- 
þingi hefði fullkomið löggj af arváld og sj álf sforræði íinn- 
lendum málum, og fór nú stjórninni að lítast miðr á 
þessa frelsisbliku. |>egar á fund var gengið, var eigi 
st j órnlagaf rumvarpið komið frá Danmörku, og gat kon- 
ungsfulltrúinn greifi Trampe lagt það fyrst fram sjö 



dögum síðar, og vóru þá um leið sendir hingað hehnenn 
frá stjórninni, en þótt ölluin væri óljóst, til hvers þá 
skyldi hafa, þótti komaþeirranæsta undarleg. Frumvarp 
þetta þótti þannig lagað, að það myndi, ef samþykkt 



væri, svipta landið að miklu leyti því sjálfsforræði, er 
því bæri og æskilegt væri að það fengi, og gjöra landið 
að mörgu leyti háð ríkisþingi Dana ; en kohtmgsfulltrúi 
kvað þó eigi mega byggja stjórnarfyrirkomulag landsins 
á öðrum grundvelli, og fundrinn hefði einnig í þessu 
máli að 'eins ráðgjafaratkvæði, og lagði hann ríkt á við 
þingmenn, að breyta frumvarpinu sem minnst. Allt 
fyrir það hratt fundrinn frumvarpi stjórnarinnar algjör- 
lega, en bjó til anriað nýtt, og var lanclinu ætlað þar 
fullkomið sjálfsforræði, og tóku nú fundarmenn að ræða 
frunivarp sitt af kappi. þá er konungsfulltrúi sá, að 
hann fékk engu til vegar komið, og að þingmenn fóru 
sínu fram, tók hann það ráð, að segja fundi slitið, áðr 
en frumvarpið yrði til lykta leitt. þessu undu þing- 
menn hið versta ; og er þeir konungsfulltrúi og forseti 
gengu ur sætum sínum, þá stóð Jón Sigurðsson upp, sem 
þá og síðan hefir verið forvígismaðr þeirra, er krafið 
hafa s j álf sf orræðis landinu til handa, og mælti : »Eg 

mótmæli í nafni konungs og þjóðarinnar þessari aðferð, 
og áskil þinginu rétt til, að klaga til konungs vors yfir 
lögleysu þeirri, er hér er höfð í frámmiw. Sögðu þáþing- 
menn nálega í einu hljóði : »Yér mótmælum allir». Báru 
fundarmenn síðan fram fyrir konung kvartanir yfir kon- 
ungsfulltrúa, og lýstu jafnframt.yfir skoðun fundarins á 
stjórnarfyrirkomulagi, því er landinu bæri að réttu ; en 
það kom allt fyrir ekki. Synjaði konungr næsta ár alls 
þess, sem beiðzt var, en sagði, að alþingi skyldi halda 
áfram starfa sínum eptir sem áðr. þannig endaði hin 
fyrsta tilraun rnilh stjórnarinnar og íslendinga að ein- 
skorða stjórnarstöðu landsins, og urðu þessi málalok eigi 
til að mýkja hugi landsmanna. 



I 



116 

Eitt af því, er þjóðfundr Islendinga hafði til með- 
ferðar, var stjórnarfrumvarp eitt um verzlunarfrelsi á Is- 
landi. Fundarmenn breyttu þessu frumvarpi nokkuð, en 
reðu þó fastlega til þess, að bönd verzlunarinnar væri 
nú að fullu leyst, og utanríkismönnum heimilað að verzla 
hér. Mál þetta lá nú nokkra stund fyrir hjá stjórninni, 
enda reyndu kaupmenn, þeir er verzluðu hér, að koma 
í veg fyrir að það gengi fram. þó kom það að lokum 
inn á ríkisþing Dana (1853), og þó að íslendingar ætti 
þar af sinni hálfu engan talsmann, urðu þó margir mál- 
inu lilynntir mjög, og þótti fyrír löngu tími til kominn, 
að leysa til fulls þá fjötra, er í hálfa þriðju öld höfðu að 
miklum mun drepið í dróma dáð og dug landsmanna. 
Gékk málið fram, og var síðan öllum þjóðrnn með lög- 
um um siglingar og verzlun 15. apríl 1854 heimilað, 
að sigla hingað með kaupeyri sinn. Hefir ekki sá kvíð- 
bogi rætzt, er kaupmenn nú báru, og stjórnin hafðifyrr- 
um borið, að verzlunarfrelsið myndi leiða hungp og ves- 
öld yfir landsl5 r ð, því að hitt er fullkunnugt, að viðskipt- 
in við Englendinga veita landinu nálega árlega stórmik- 
inn og hagfelldan arð. 

Tveim árum síðar en þetta gjörðist, vildi landinu 
sú óhamingja til, að hingað barst fjárkláði með enskum 
hrútum (1856). Breiddist liann skjótt út og var hinn 
skæðasti. Bisu þá þegar upp tveir flokkar, er hvor 
hafði sína skoðun á útrýmingu kláðans. Vildu aðrir 
skera niðr allt liið sjúka og grunaða fé, og útrýma sýk- 
inni þannig, og þótti annað eigi t.ækt, sökum þess að 
eigi yrði varnað samgöngum ; en lækna og meðul vant- 
aði ; fyllti þann flokk öll alþýða og flestir embættismenn 
út um land. Nokkrir vildu lækna sýkina, og kváðu þá 
eina aðferð sæma menntuðum mönnum. |>eir, sem 






S 










117 



þessari skoðun fylgdu, vóru að minnsta kosti í fyrstu 
fáeinir menn í Ee-ykjavík, en þeir liöfðu fullkomið fylgi 
stjórnarinnar. Lagði ríkisþing Dana þrjátíu þúsundir 
ríkisdala til að kosta lækningarnar, en stjórnin sendi 
lækna. Sóttust nú flokkar þessir í ritum og ræðum með 
hinum mesta ákafa, og lömuðu við það hvor annars 
framkvæmdir, en kláðinn lifði. Komst liann um tíma 
um mikinn hluta Suðramtsins og norðr í Húnavatns- 
sýslu. En þá tók amtmaðr Norðlendinga, Pétr Hav- 
steen, einn með þrekrnestu og þjóðhollustu embættis- 
mönnum landsins á þessari öld, til sinna ráða, og lét 
skera nyrðra allt sjúkt og grunað fé, og telja marg- 
ir, að með því liafi hann frelsað Norðrland frá einu 
hinu voðalegasta tjóni. Sunnlendingar læknuðu og 
skáru fé sitt á víxl, en hvorugt var gjört til hlítar. Al- 
þýða vildi þar skera, en þareð stjórnin vildi láta lækna, 
varð enginn til að gjörast forgöngumaðr svo almenns 
niðrskurðar, sem þurfti. Nú telja menn kláðann horf- 
inn fyrir skömmum tíma (1877), og þakka margir það 
ötulli framgöngu Jóns Jónssonar landritara, en honum 
fal konungr að síðustu á hendi fullkomið lögreglustjóra- 
vald í fjárkláðamálinu. Alhr Jslendingar gleðjast yfir 
því, að kláðinn er liorfinn, en í þeim héruðum, er liann 
gékk lengst, á margr um sárt að binda, enda mun lengi 
minnzt þessarar skæðu landplágu. 

Eptir að þjóðfundinum var slitið, tók alþingi til 

/ 

sinna vanalegu starfa, en þó að Jslendingar bæði á aJ- 
þingi og utan þings minnti stjórnina á, að þeim bæri 
stjórnarbót, eins og samþegnum þeirra í Danmörku, og 
að landið ætti allmildð fé lijá Dönum, er á fyrri tíinum 
lieföi runnið inn í liinn danska ríkissjóð, er það þyrfti 
nú að fá, ef því ætti að verða þeirra framfara auðið, sem 



118 



æskilegt væri, þá fór þó stjórnin að engu ótt í þessu efni. 
Samt varð henni smámsaman ljóst, að-landið áttitilfjár 
að telja, og að fjárhagsaðskilnaðr milli Danmerkr og Ís- 
lands yrði að vera samfara stjórnarbótannálinu. Fyrir 
því kvaddi hún fimm menn í nefnd (1861), þrjá Dani og 
tvo Islendinga, þá Jón Sigurðsson alþingismann ogOdd- 
geir Stephensen, forstjóra íslenzku stjórnardeildarinnar, 
til að gjöra tillögur, hvernig ætti að ráða fjárhagsmálinu 
til lykta. Nefndarmönnum kom öllum saman um það, 
að nauðsyn bæri til, að íslendingar hefði sérstakan fjár- 
hag, og að þeim bæri fé frá Dönum; en mjögvóru deild- 
ar skoðanir þeirra um upphæð fjárins. Fjórum árum 
síðar lagði stjórnin fram frumvarp fyrir alþingi, og vóru 
landsmönnum þar boðnar áttatíu og fjórar þúsundir 
króna í árgjald um tólf ár, en þingið hafnaði þessu af 
þeirri ástæðu, að ríkisþinginu var áskilinn réttr, til að 
ákveða árgjaldið að þessum tólf árum liðnum. þá liðu 
tvö ár, og kom þá frá stjórnarinnar hendi til alþingis 
(1867) frumvarp til stjórnlaga fyrir Jsland, og var því 
jafnframt heitið, að landinu skyldi útvegað sjötíu og 
fimm þúsund króna árgjald um aldr og æfi hjá ríkis- 
þinginu og tuttugu og fimm þúsundir króna um tiltekið 
árabil. Alþingi gjörði nokkrar breytingar við frumvarp 
þetta, svo sem það, að hin innlenda landsstjórn bæri á- 
byrgö fyrir alþingi, og að hið fasta árgjald væri hækkað 
upp í 120 þúsundir króna, og höfðu nú allir beztu vonir 
um, að mál þetta myndi til lykta leiðast ; en þetta fdr 
á annan veg. Næsta ár (1868) reyndi sá ráðgjafi kon- 
ungs (Nutzhorn), sem hafði stjórnarmál íslands tilmeð- 
ferðar, að útvega landinu til handa árgjald hjá ríkis- 
þinginu, sem næstþeirri upphæð, eralþingi hafðikrafið. 
En þó að ísland ætti ekkert atkvæði á þingi þessu, not- 



t 



119 



aði það þó tækifæri þetta, að láta eigi þar við lenda, að 
ákveða árgjaldið, en það dró einnig undir sig atkvæðiog 
úrskurðum stjórnarstöðu landsins í ríkinu, en því höfðu 
Íslendingar jafnan haldið fast fram, að um það mál ætti 
þeir við konung sinn einan, og honum og þenn 1 samem- 
ingu hlýddi að ráða því til lykta. Eáðgjafinn hafði ekki 
bolmagn gegn þinginu, og dróst smámsaman á þess skoð- 
un, en áðr málinu lauk þar, var þingi slitið. 

þá er stjórnin sá, hverja stefnu ríkisþingið tók, 
leysti hún alþingi upp (26. febr. 1869), og lét stofna til 
nýrra kosnin'ga, og er kosningar vóru afstaðnar og þingið 
kom sanlan (1869), lét hún leggja fyrir það tvö frum- 
vörp. Var annað um stjórnarstöðu íslands í ríkinu, og 
það nú tekið fram, að alþingi hefði að eins ráðgjafarat- 
kvæði um frumvarp þetta. þótti þingmönnum frum- 
varpið að ýmsu leyti bjóða lakari kosti en hitt, er komið 
hafði frá stjórninni fyrir tveim árum, enda bað þingið 
þess, að það yrði ekki að lögum gjört. Hitt frumvarpið 
varum stjórnarskrá landsins, og náði það eigi heldrsam- 
þykki þingsins, en þess var beðið, að konungr léti að 
tveim árum hðnum leggja nýtt frumvarp fyrir þing á 
íslandi, erhefði ályktunarvald, og skyldi fruni varp þetta 
að minnsta kosti veita landinu eins mikið stjórnfrelsi, 
og frumvarp alþingis 1867 gjörði ráð fyrir. 

En er stjórnin sá, að alþingi lét í engu hlut sinn, 
lagði hún nú að lokum frumvarp til laga um stöðu ís- 
lands í ríkinu fyrir ríkisþingið, og gékk það þar fram, 
og kom síðan út sem lög (2. jan. 1871). Er þar svo 
fyrir mælt, að lsland sé óaðskiljanlegr hluti Danaveld- 
is, en hafi þó sérstök landsréttindi, að ríkissjóðr Dana 
greiði í fast árgjald til Islands sérstöku útgjalda sextíu 
þúsundir króna, og f j örutíu þúsundir um tíu ár, er síðan 



120 



fari árlega minnkandi um tuttugu ár, unz það þrýtr. 
Hæsti rettr í Kaupmannaliöfn skyldi vera æðsti dómr 
landsins, en að öðru leyti vóru sérstök mál þess greind 
frá málum Dana. Margir íslendingar undu hið versta 
við málalok þessi, en þó vóru þau betri en ástand 
það, er áðr var, því að nú gat ekki ríkisþingið framar 
blandað sér í landsins sérstöku bagi, og með hinum sér- 

staka fjárhag var það gjört mögulegt, að landið tæki 
framförum. 

Sama ár sem þetta gjörðist, kom alþingi saman að 
vanda, og svall þá mörgum þingmanni móðr. Lét nú 
konungr enn af nýju leggja fyrir þingið frunlvarp til 
stjórnarskrár. þetta frumvarp þótti þinginu enn sem 
fyrr allóaðgengilegt, einkum það, að ráðgjafi íslands 
ætti að vera í Danmörku, og hinn æðsti valdsmaðr inn- 
anlands skyldi hafa ábyrgð fyrir ráðgjafanum einum, 
en eigi þinginu. Yóru nú gjörðar margar breytingar við 
frumvarpið, ogvar súhin helzta, að landstjóri væri settr 
á íslandi í stað ráðgjafa hjá konungi , og hefði hann á- 
kyrgð fyrir alþingi ; en jafnframt var það látið í ljós, að 
hin æskilegasta stjórn væri sú, að landið fengi jarl með 
ráðaneyti sér við lilið, og svo hefði og verið, ef landið 
hefði á nokkurn liátt mátt bera þau afargjöld, er slíkri 
stjórn hefði orðið að vera samfara. Var nú frumvarpið 
samþykkt með ýmsum breytingum. þá mótmælti og 
þingið gildi laganna 2. janúar 1871; en þess ber að geta 
hér, að þingið skiptist nú sem að venju, þá erum stjórn- 
armál landsins var að ræða, í meira og minna hluta. í 
minna hlutanum vóru sex hinir konungkjörnu þing- 
menn, og á stundum einn eða tveir þjóðkjörnir. Fylgdi 
minni hlutinn ýmist stjórninni að málum, eða þá vildi 
fara þann miðlunarveg, að sættir kæmist á, Lét hann 



nú uppi það álit sitt, að stjómarskrárfrumvarpið byði 
svo góð boð, að þelm mætti eigi hafna, og að hann væri 
með öllu fráhverfr því, að mótmæla gildi laganna 2. jan. 
1871. 

Ekki vildi stjórnin samþykkja stjórnarskrárfrum- 
varpið eins og þá,ð kom frá þinginu, og hugði hún nú, að 
bezt væri, að láta málið hvíla sig að sinni, en til þess 
þó að gjöra landstjórnina meir innlenda en verið hafði, 
var nú stofnað nýtt embætti, landshöfðingjadæmið(1872), 
og skyldi það byrja næsta ár. Skyldi landshöfðinginn 
vera skipaðr yfir alla embættismenn í landinu, og yfir 
höfuð framkvæma hið æðsta vald yfir sérstökum málum 
landsins undir umsjón og yfirstjórn hlútaðeigandi ráð- 
gjafa í Kaupmannahöfn. Var stiptamtmaðr Hilmar Fin- 
sen — en hann er að föðurætt íslenzkr maðr, sonarsonr 
Hannesar byskups — skipaðr landshöfðingi ; hafði hann 
á undanfarandi þingum verið konungsfulltrúi, og starfað 
þar að stjórnmálum landsins meðþrautgæði og stillingu, 
enda eiga Jslendingar honum og Jóni Sigurðssyni allra 
manna mest að þakka sjálfsforræði það, er landið hefir 
fengið. þá var og um leið amtmannsembættið í vestr- 
amtinu lagt niðr, og einn amtmaðr skipaðr yfir suðr- og 
vestramtið. |>essari breytingu tóku landsmenn illa, 
einkum af því, að þetta hefði verið gjört' að alþingi óað- 
spurðu; óx nú drjúgum kurr landsmanna, enda spöruðu 
ekki blöðin og ýmsir einstakir menn, sem kváðust vera 
þjóðhollir, að blása að kolunum með því að brýna fyrir 
almenningi, hversu stjórnin væri gjörræðisfull. 

þ>á er þannig stóð, var stefnt til þingvallafundar 
(1873), er haldinn skyldi rétt fyrir alþingi, og átti álit 
landsmanna á stjórnarbótarmálinu að koma þar skýrt 
og skorinort í ljós, áðr þingið kæmi saman. A fundi 



þessum mættu kosnir menn nálega úr öllum kjördæm- 
um landsins. Eptir allharðar umræður komst fundrinn 
að þeirri niðrstöðu, að skora á alþingi, að bua til frum- 
varp til stjórnarskrár og senda það 'konungi, og tók 
jafnframt fram ýms undirstöðuatriði allfjarstæð þeim, 
er stjórnin hafði áðr viljað samþykkja, svo sem það, að 
Islendingar stæði í því eina sambandi við Dani, að lúta 
sama konungi, og að jarl væri skipaðr yfir landið. 

Nú var gengið á þing, og hugðu margir, eptir því 
sem fram hafði farið, að meiri hluti þingmanna yrði all- 
harðsnúinn gegn stjórninni, og að eigi myndi til friðar 
draga. En hér varð á annan veg. Baunar bjó þingið 
til stjórnarskrárfrumvarp að nokkru leyti byggt á álit- 
um þingvallafundarins, og var það samþykkt af meira 
hluta þingsins, en jafnframt þessu dró þó nú til sátta 
milli flokka þeirra á þinginu, er áðr höfðu í þessu máli 
staðið öndverðir, og virtist svo, sem allir vildi nú legg- 
jast á eitt, að rnálið fengi í raun og veru þær lyktir, að 
von gæti verið á góðum undirtektum frá stjórnarinnar 
hálfu, og fyrir því var sú varatillaga samþykkt á þing- 
inu í einu hljóði : að biðja konung að veita landinu 
næsta ár (en þá hafði það byggt verið í þúsund ár) stjórn- 
arskrá þá, er gæfi alþingi fullt löggjafarvaíd og sjálfs- 
forræði. Vóru tekin fram nokkur atriði, er nauðsyn 
þótti, að stjórnarskráin hefði að geyma, svo semþað, að 
sérstakr ráðgjafi skuli skipáðr fyrir Islands mál, . sem 
hafi ábyrgð fyrir alþingi, og að engin gjöld verði lögð 
á landið til sameiginlegra ríkisþarfa án þess alþingi 
samþykki. Avextir þessarar happalegu málamiðlunar 
kómu skjótt í ljós, því að næsta ár (5. jan. 1874) gaf 
konungr landinu stjórnarskrá, sem veitti því löggjafar- 
vald og sjálfsforræði, og sniuun vér nú frá stjórnmálum 






I 











123 

landsins, til að skýra frá einmn hinnm merkasta atburði, 
er á seinni tímum liefir gjörzt á æfi þjóðarinnar, nefni- 
lega þúsundárahátíðinni . 

Löngu áðr en árið 1874 hófst, liöfðu menn vakið 
máls á því, að á því ári væri þúsund ár liðin, síðan Ingólfr 
festi hérfyrst byggð. Töldu menn það hlýða að minnast 
hinna horfnu þúsund ára, þó aðþjóðin hefði á þeimein- 
att reynt köld raunakjör, og gjöra það á þann hátt, að 
landinu mætti til sóma verða. Yildu þá nokkrir láta 
byggja hús úr steini handa alþingi, en aðrir, að rituð 
væri saga landsins. ]pó varð af hvorugu, og var það 
fyrst árinu áðr en þúsundáratíminn var útrunninn, að 
veruleg hreyfing komst á málið. Akvað konungr (1873), 
að halda skyldi næsta ár guðsþjónustu í öllum kirkjum 
landsins, til að þakka guði vernd og hlífð við þjóðina á 
liðnum þúsundáratíma, og fór hún fram í öllum höfuð- 
kirkjum landsins 2. ágúst eptir ákvörðun byskups. |>á 
vóru og í flestum héruðum haldnar hátíðlegar samkom- 
ur; vóru þær fyrir norðan ogaustan fyrst í júlí, en syðra 
í byrjun ágústmánaðar. A samkomum þessum vóru 
haldnar ræður, rædd ýms nauðsynjamál landsins, og á 
sumum stöðum stofnuð félög til framfara og nytsemdar. 
En mest kvað þó að þeirri samkomti, er eptir undirlagi 
þjóðvinafélagsins, er þá var stofnað fyrir skömmum 
tíma, var haldin á hinum fornhelgu stöðvum landsins 
J>ingvöllum frá fimmta til sjöunda dags ágústm. Var 
það aðalhátíð landsins ; þangað kómu margir helztu 
menn úr öllumhéruðiun. þ>angað kómu menn fráNorðr- 
löndum, Englandi, Frakklandi, Ameríku og víðar að, til 
að færaþjóðinni lieillaóskir, og takaþátt í fagnaðihenn- 
ar og von um hamingju og farsæld á ókomnum öldum, 
og þangað kom og konungrinn sjálfr, Kristján níundi, 



v 






/ 



124 

hinn fyrsti konungr, er á liðnum þusund árum hafði 
heimsótt landið. Færði hann Islendingum hina dýrustu 
gjöf, er orðið gat, stjórnarskrána, því að um þessar 
mundir öðlaðist hún gildi. Fylgdi konungi margt stór- 
menni, og þar á meðal Klein, er konungr hafði þá ný- 
lega skipað rágjafa fyrir ísland. Konungr fór til Geysis 
og Jingvalla ; fögnuðu landsmenn honum eptir föngum 
á þingvöllum. Ortu skáldin Matthías Jochumsson og 
Steingrhnr Tliorsteinsson konungi kvæði, og þar færðu 
landsmenn honum ávarp til að þakka honum fyrir frels- 
isgjöíina, og segja hann velkominn til landsins, og 
hafði alþingismaðr Dr. Grímr Thomsen orð fyrir þeim, 
er ávarpið fluttu. Var þar minnzt á raunir þjóðarinnar 
á horfnum öldum ; en jafnframt lýst von hennar um 
happasælli kjör, er frelsið myndi veita á ókomnum tíma 
og trausti landsmanna til konungs. Svaraði konungr 
mildilega, og er hann hafði endað mál sitt, kváðu við 
fagnaðaróp þingheims. Vóru allir hrifnir af blíðleik og 
mildi konungs, og erhann fórbrott af jpingvöllum, fylgdi 
allr þingheimr honum upp í Almannagjá; en erkonungr 
og sveit hans var kominn upp úr gjánni, endrkvað hún 
fagnaðaróp lýðsins. Báóu allir konung vel fara og árn- 
uðu honum heilla og hamingju. Á því augnabliki virt- 
ist svo, sem allir gleymdi þeim þrautum, sem þjóðin 
hafði á stundum reynt undir stjórn hinna fyrri konunga, 
en von og gleði fyllti hvers manns brjóst. Eins og 
Ivristján níundi er hinn fyrsti konungr lándsins, erliefir 
heimsótt það á fagnaðarstund, eins er hann landsmönn- 
um liinn ástsælasti þeirra allra, og eru það fullkomin 
sannmæli, er landshöfðingi sagði í skilnaðarkveðju sinni 
til hans, að hann heföi komið, séð og sigrað hjörtu ís- 
lendinga, 



125 



Á |>ingvöllum gáfu menn sig eigi að eins við fagnaði 
og hátíðarhaldi, heldr vóru þar og rædd ýms áhugamál 
landsins, svo sem gufuskipsferðir kringum strendr þess. 
þar var og samið ávarp frá landsmanna hálfu til Jóns 
Sigurðssonar alþingismanns í Kaupmannahöfn, er þá sem 
áðr var af öllum almenningi mest virðr allra IsÍendinga. 
Yar honum þakkað þar fyrir starf hans og baráttu fyrir 
velferðarmálum landsins, en það er alkunnugt, aðhann 
hefir varið æfidegi sínum til þess verks, er bezt er og 
fegrst, en það er að ávinna þjóð sinni frelsi, og hvetja' 
hana til þess, er efla má framfarir hennar og hagsæld 1 . 

þúsundárahátíð þessi var næsta þýðingarmikil 
fyrir land og lýð. Hún hefir vakið og glætt sjálfsmeð- 
vitund og framfararalöngun landsmanna sjálfra. Hún 
hefir vakið eptirtekt annara þjóða, meir en var, á land- 
inu og íbúum þess, og liún hefir einnig vakið heita ást í 
brjóstum landsmanna til konungs, en slíkt ér eitt af skil- 
yrðum fyrir heppilegri samvinnu þings og stjórnar. 
Síðan hafa nú liðið fimm ár og alþingi komið þrisvar 
saman, en þó að það verði ekki talið hér, sem á þessum 
tíma gjörzt hefir, þá má þó geta þess, að þing og stjórn 
hafa unnið í eindrægni að velferðarmálum landsins, og 
vona allir þeir og óska, er unna þessu landi, að slíkt 
megi haldast framvegis. 

þess liefir verið getið hér að framan, að átjánda 
öldin var umbrota- og breytingatími. J>á var eins og 
streymdi frá lijarta þjóðarinnar nýr andi og nýtt líf, og 
.ný von benti hennar beztu mönnum fram á leið til betri 
tíma. þessi liin nýja lífsstefna, sem, þó hún þá væri 

i) þá er þetta var ritað, hafði lát Jóns Sigurðssonar eigi frétzt 
liingað til lancls, en hann andaðist 7. des. 1879. 

1 



J. 



/ 



126 



atkvæðalítil, kom þó víða í ljós, hefir á þessu tímabili 

• • 

borið hina happasælustu ávöxtu. 011 Ófrelsisbönd eru nú 
bróstin ; núer fengið frelsií stjórn, í trúarbrögðum, í at- 
vinnu, í verzlun, svo að þjóðin í heild og hver einstakr 
geta nú neytt krapta'sinna. Yísindin hafa eflzt og þró- 
azt meðal landsmanna, og í flestum vísindagreinum 
hefir einhver atkvæðamaðr verið. 1 sumum þeim grein- 
um vísindanna, sem áðr vóru hér lítt kunriár eða með 
öllu ókunnar, hefir töluvert ritað verið, svo sem í nátt- 
úrufræði, landafræði, læknisfræði og um stjórnarmálefni 
landsins. Skáldinog málfræðingarnir hafa lagt hinamestu 
stund á, að fegra og hreinsa tungu landsmanna, og er 
það hið þarfasta verk, því að hver sú þjóð, sem glatar 
tungu feðra sinna, glatar um leið virðingu fyrir sjálfri sér. 
Fréttablöðin fræða nú almenning um hagi landsins og 
skýra frá því, er gjörist um víða veröld ; þau eru nú 
fimni og prentsmiðjur jafnmargar, en við byrjun þessa 
tímabils var ekkert blað, og tvær aðgjörðalitlar pr'ent- 
smiðjur. I latínuskóla landsins, þar sem áðr var mest 
kend latína, og að nafni til guðfræði, eru nú kendar ná- 
lega allar þær vísindagreinir, sem tíðkast að kenna í 
slíkum skólum í öðrum löndum. Æðri menntastofnanir 
eru þegar til í landinu fyrir guðfræðinga og lækna, og 
þó aðþærkomist hvergi til jafns við slíka skóla erlendis, 
þá er þó þar með lagðr grundvöllr til innlendrar æðri 
menntunar. Alþýða manna, sem, þó hún væri vonum 
framar fróð, eigi fékk áðr aðra fræðslu en þá, sem for- 
eldrar gátu veitt, og prestar, eptir því sem þeir máttu 
við koma og vildu, hefir nú á nokkrum stöðum fengið 
barnaskóla. Gagnfræðisskóla er verið að stofna fyrir 
norðan land, og þrír kvennaskólar eru nú þegar til, einn 
í Reykjavík og tveir nyrðra. þekking á sönglist, sem 






Jr* 



t 



127 



fyrrum var íslendingum með öllu ókunn , breiðist nu 
óðum ut, og var það í fyrstunni að þakka Pétri Guðjón- 
syni, sem alllengi við lítil laun var organleikari við dóm- 
kirkjuna í Eeykjavík, og kennari í söng við latínuskól- 
ann (t 1877), og síðan járnsmið Jónasi Helgasyni í 
Reykjavík. Opinber bókasöfn eru eigi mörg, þó er eitt 
allmikið í Reykjavík og nokkur á öðrum stöðum, en í 
byrjun þessa tímabils var ekkert bókasafn, og má það, 
sem nú er talið, heita nokkrar framfarir í andlegu tilliti. 

Á tímabili þessu hafa lifað og lifa enn allmargir 
merkir vísindamenn, þó að rúmið leyfi að eins að nefna 
fæsta þeirra. Af Islendingum erlendis skal í þessu skini 
nefna fyrst og fremst hinn fræga og fjöllærða prófessor 
Finn Magnússon (i 1847) ; liann ritaði margt um rúnir, 
um hina fornu goðafræði Norðrlanda og um annað, það 
' er lýtr að sögu og uppruna fornmanna á Norðrlöndum, 
og mikið annað ; þá er að telja þá Jón Sigurðsson al- 
þingismann, er áðrhefir nefndr verið, og hinn skarpvitra 
prófessor við háskólann í Kaupmannahöfn Konráð Gísla- 
son. Hefir Jón Sigurðsson ritað margt það, er lýtr að 
sögu og stjórnmálum landsins; hann hefir gefið út það, 
sem komið er, af hinu íslenzka fornbréfasafni, og með 
öðrum manni (Oddgeiri Stephensen) hið mikla lagasafn 
landsins ; en hinn er löndum sínum kunnr einkum af 
hinni dansk-íslenzku orðbók sinni. 

Af þeiin vísindamönnum, er alið hafa aldr sinn hér 
á landi, má fyrstan nefna Magnús Stephensen ; en með 
því að hans hefir áðr minnzt verið, skal það að eins 
tekið hér fram, að hann var hinn skarpvitrasti lögfræð- 
ingr landsins á sínum tíma, og hefir auk annars ritað 
margt í þeirri grein. Jón Espólín (i 1836), sýslumaðr 
í Skagafirði, hefir á þessu tímabili verið allra manna. 



128 



fróðastr í sögu landsins ; hann var hinn starfsam- 
asti maðr, en þótt hið fæsta sé prentað af því, er hann 
hefir ritað, þá munu þó hans dslands Arbækr» um lang- 
an aldr geyma minning hans í heiðri. Einn liinn at- 
kvæðamesti vísindamaðr um sína daga var rektor Svein- 
björn Egilsson (f 1852). Höfuðrit hans er : orðbók yfir 
hið forna skáldamál. Auk þess hefir hann snúið á latínu 
mörgum fornmannasögum og Hómers kvæðum á ís- 
lenzku ; ritaði hann hið liprasta og unaðsamlegasta mál, 
enda var hann og hið bezta skáld. Samtíða honum var 
Björn Gunnlaugsson kennari við latínuskólann (f 1876). 
Hann var hinn djúpvitrasti spekingr, en hreinn í hjarta 
sem barn, enda var hann virtr og elskaðr af löndum 
sínum fremr öllum öðrum samtíðannönnum hans. Hann 
ferðaðist á sumrum um landið í tólf ár, og gjörði hann 
uppdrátt af Jslandi, sem Bókmenntafélagið hlaut verð- 
laun fyrir í París 1875. Lærdómr hans og glöggskyggni 
í stjörnufræði, mælingarfræði óg tölvísi eru alkunn. 
Hann var og skáld og heiinspekingr, og ber kvæðið 
»Njóla« hinn fegrsta vott um háfleygi anda hans. Hefði 
hann eigi lifað hjá afskekktri, fámennri og snauðri þjóð, 
myndi hann án efa hafa orðið hinn frægasti maðr. 

Af núlifandi fræðimönnum hér í landi, skal teljaþá, 
Dr. Jón Hjaltalín landlækni ; hann hefir skráð margt, 
einkum það, er lýtr að læknisfræði, og allra manna mest 
barizt fyrir því, að læknaskipun landsins kæmist í við- 
unanlegt horf. Byskup PétrPétrsson er af guðsorðabókum 
þeim, er liann liefir samið, löndum sínum að góðu kunnr. 
Hann hefir og ritað kirkjusögu Tslands á latínu, og tekið 
þar við, er Einnr byskup liætti ; nær hún yfir hundrað 
ár (1740 — 1840), og er hið þarfasta verk. Rektor Jón 
þorkelsson hefir með miklum lærdómi og glöggskyggni 



129 



ritað ýmislegt , er snertir íslenzka málfræði, enda er 
hann hinn lærðasti málfræðingr. f>á eru þeir, skáldið 
Benidikt Gröndal ; hann hefir auk margs annars fyrstr 
samið jarðfræði og dýrafræði á íslenzka tungu, og mál- 
færslumaðr Páll Melsteð ; eptir hann eru á íslenzku 
þrjár veraldarsögur ; ritar hann betr'sögu en nokkur 
annar íslendingr hefir gjört á seinni öldum, og mega 
landar hans kunna honum þakkir fyrir þessi hans 
snilldarverk. 

Meðal merkismanná landsins á þessu tímabili má 
telja málarann Sigurð Guðmundsson ((■ 1874). Hann 
var gáfaðr listamaðr og fornfræðingr. Unni hann ætt- 
jörðu sinni, og hafði lifandi tilfinning og mikinn áhuga 
á öllu því, er þjóðlegt var. Hann stofnaði forngripa- 
safn landsins og stýrði því, meðan hann lifði, fyrir ná- 
lega engin laun. Löngu fyrir hans daga, á eymdaárum 
þjóðarinnar, hafði lagzt niðr hinn forni og fagri kven- 
búningr íslendinga, en sá, er aptr kom, sneyddi mjög 
kvenlega fegrð. Sigurðr kom á aptr hinum forna bún- 
ingi, og er alls enginn efi á því, að slík skipti muni, þá 
er fram líða stundir, auka að miklum mun fegrðartil- 
finning hér á landi, og hikum vér því ekki við, að telja 
þetta eitt af framförum hins nýja tíma. 

Af hinum mörgu skáldum landsins á þessu tímabili, 
verða að eins fáein talin hér, og skal þá nefna fyrstan 
J ón þorláksson prest að Bægisá (.+ 1819) ; hann var höf- 
uðskáld landsins um sma daga, og þó að hanu ætti jafnan 
við bágbornustu æfikjör að búa, ogyrði sem fátækr prestr 
á lélegu brauði að vinna fyrir lífi sínu, þá hefir hann þó 
í ríki skáldskaparins afkastaö meiru, en íiestir aðrir hér 
á landi. Sneri hann á íslenzku ýmsuin verkum eptir 

i 



130 



fræg skáld, svo sem »Paradise Lost» (Paradísarmissi), 
eptir enska skáldið Milton, og er það snilldarlega gjört. 

Mikið yngri en hann vóru skáldin Bjarni Thoraren- 
sen amtmaðr (t 1841), og Jónas Hallgrímsson (i 1845). 
Kvæði þeirra lýsa heitri ættjarðarást, og skara fram ur 
að fegrð og smekk, og má að mörgu leyti telja þá fyrir- 
rennara hinna yngri skálda, og að með þeim fengi skáld- 
skaprinn nýja stefnu hér á landi, enda mátti nu rnnna- 
kveðskaprinn heita á förum. Yar Sigurðr Breiðfjörð hið 
síðasta atkvæða-rímnaskáld (t 1846). Hefir hann náð 
mestri hylli almennings af öllum rímnaskáldum lands- 
ins, að minnsta kosti á seinni tímum, enda eru sumar 
af rímum hans, t. d. »Númarímur«, mjög vel ortar. 
Hann var gáfumaðr mikill, og það sem hanu vantaði á 
menntun, bættu að nokkru hans ágætu hæfilegleikar. 
Kjör hans vóru margbreytt, en optast köld ; en það er 
gleðiríkt að sjá, hversu hið guðlega ljós andans lýsti 
lionum, svo að hann þrátt fyrir allar freistingar, þrautir 
og baráttu lífsins, sá þó jafnan, fann og varð hrifinn af 
öllu því, sem er gott og fagrt í tilverunni. 

þá er vér lítum á liinar líkamlegu framfarir, þá eru 
þær að vísu litlar og landið ærið snautt, enda er her 
margt sem tálmar, svo sem óblíð veðrátta, óauðug nátt- 
úra og fjarlægð landsins frá öðrum löndmn, og hér er 
við eld og ís að berjast. íslendingar eru enn fákunnandi í 
öllum verknaði, og geta eigi sem aðrar þjoðir látið krapta 
náttúrunnar þjóna sér, en þrátt fyrir þetta er þó hagr 
þjóðarinnar miklu betri nú en áhinum fyrri öldum. þá 
hrundi fólkið opt niðr, svo að þúsundum skipti, af hungri, 
en á þessu tímabili hefir enginn mannfellir, svo teljandi 
sé, orðið, og hafa þó mörg harðindaár (1802, 1807, 1812 
—13, 1821, 1859, 1869 ogoptar), og mikil eldgos (Eyja- 



131 



fjallajökulsgos 1821, Kötlugos 1823, Heklugos 1845, og 
hið mikla Dyngjufjallagos 1875 o. s. frv.) opt og einatt 
hnekkt vehnegun manna og framförum landsins, þó að 
það hafi eigi orðið eins og áhinum fyrri öldum. A þessu 
tímabiH hefir fólk jafnan fjölgað, svo að nú er þaðorðið 
aht að því hálfu fleira, enþað var við byrjun þess, oger 
það œtíð hinn vissasti vottr um framfarir. Að vísu virð- 
ist svo sem nautpeningr hafi fækkað, en aptr hefir sauð- 
fé fjölgað að miklum mun, og öllmeðferð á peningi stór- 
mn hatnað, og hann við það orðið betri eign. Æðarvarp 
og laxveiði eru nú orðnir áhtlegir og arðsamir atvinnu- 
vegir. Fiskiveiðar hafa tekið miklum framförum, og 
eiga nú íslendingár nokkur þilskip, er þeir stunda fiski- 
veiðar á, en fyrrum vóru þau engin. Garðyrkja erþegar 
orðin töluverð einkum sunnanlands, enda er áhugi nokk- 
ur vaknaðr á jarðaþótum ogframförum í búnaði, oghefir 
búnaðarfélag það, er stofnað var (1837) fyrir suðramtið 
átt eigi allhtinn þátt í, að glæða þann áhuga, einkum 
síðan það komst undir stjórn skólakennara Halldórs 
Friðrikssonar. Eru nú búfræðingar teknir að ferðast 
um landið, til að kenna mönnum jarðabætr og leiðbeina 
alemenningi í búskap ; en mest hefir þó verzlunarfrelsið 
stutt að framförum landsins. Meir en helmingr kaup- 
manna, þeirra er hér reka verzlun, eru nú innlendir 
kaupmenn, og Islendingar hafa sjálfir stofnað verzlunar- 
félög, en eitt hið mesta mein landsmanna eru þó skuldir 
þeirra við kaupmennina. Að vísu hefir nautn munaðar- 
vöru aukizt fjarskalega á seinni árum, svo að íslending- 
ar eyða nú árlega stórfé, yfir millíón króna, fyrir vínföng, 
tóbak, kaffi og sykr, en þrátt fyrir það er þó allr lifnað- 
arháttr og hagr íslendinga miklu betri og viðunanlegri 



132 



nú, en á þeim tímum, er lítið eða ekkert af slíku var 
flutt til landsins. Yið vaxandi menntun hefir og aukizt 
mannúð og kurteisi í umgengni. frifnaðr meðal lands- 
hianna, þótt honum sé í mörgu ábótavant, ferþó í vöxt ; 
klæðnaðr er nú meiri og ásjálegri en fyrrum, og húsa- 
kynni manna hafa batnað stórum á seinni tímum. 

Hegningar allar einkum fyrir brot gegn skírlífi eru 
linaðar mjög með hinuin nýju hegningarlögum (1869), 
og hinn fyrri ósæmilegi hegningarmáti , hýðingarnar 
lagðar niðr, en í þess stað teknar upp sektir og fangelsis- 
hegningar, og eru þetta gleðilegar breytingar til hins 
betra, því að trautt mun grimmd laganna geta vakið kær- 
leika og sjálfstilfinning í hjarta mannsins, sem þó eru 
skilyrði fyrir því að hann verði betri, og ber þetta allt 
vott þess, að þjóðin, þó að hægt fari, haldi fram á leið á 
vegi menntunar, mannúðar og framfara. 

! I j f I | 

|>á er að minnast þess, sem þing og stjórn hafa á 
seinni árum gjört til að eíia framfarir landsíns, og má 
þar til telja, að frjálsleg sveitarstjórn erskipuð meðlög- 
um, reglulegar póstgöngur komnar um landið, póstferðir 
með gufuskipi milli íslands og Danmerkr, og gufuskips- 
ferðir kringum strendr landsins á sumrmn ; þá er og 
skipað fyrir um vegabætr með lögum, og leggr nú þingið 
árlega fram fé til vegagjörða; það styör og með fjárfram- 
lögum búnað og skóla þá, sem stofnaðir eru handa al- 
menningi. Læknaskipun er og komin í allgott horf, með 
því að lækilisembætti er nú stofnað í hverri sýslu lands- 
ins, og yfirsetukona sett í hverjum hreppi. þá eru og 
af einstökum inönnum stofnuð sjúkraliús í tveim hinum 
helztu bæjum landsins Reykjavík og Akreyri, og spari- 
sjóðir settir á nokkrum stöðum, og var þetta hvort- 
tveggja í fyrstu mest að þakka hinum framkvæmdar- 
sama landfógeta Arna Thorsteinson, og verðr eigi annað 
sagt, en allt þetta sé breytingar til bata og sýni fram- 




Vér höfumþá, þóað stuttsé, farið yfir æfiferil þjóð- 
ar vorrar. Kjör hennar hafa á stundum verið þrautakjör, 



133 



og er það eigi orsakalaust. Víkingsandi, virðingarleysi 
fyrir lögum, eigingirni höfðingja og almenn siðaspilling 
tætti sundr þjóðveldið og steypti því að lokum. Yillu- 
myrkr katólskunnar ásamt því, að æðstu embætti lands- 
ins vóru þá vanalega skipuð útlendingum, slökkti hér 
ljós menntunarinnar ; yfirdrottnun hins katólska klerk- 
lýðs, einkum liarðræði hinna illu og eigingjörnu útlendu 
byskupa drap mjög niðr dug og dáð landsmanna. |>á 
kom siðbótin og hratt um koll klerkaveldinu, en þótt hún 
að srnnu leyti leysti menn frá hinni andlegu áþján, þá 
bátnaði eigi hinn líkamlegi hagr þjóðarinnar. Hið út- 
lenda konungsveldi tók nú við fyrir alvöru og varð sam- 
talca harðindum og landplágum í því, að eyða velmegun 
og kröptum landsins, og lagði að lokum á smiðshöggið 
með því að selja landið á vald liinum eigingjörnu og 
harðdrægu einokunarkaupmönnum, en grimm lög og ó- 
frelsi í flestmn gréinum lögðust yfirþjóðina meðfeiknar- 
fargi ótta og skelfingar. Nú er þessu breytt, þjóðin 
hefir nú öðlazt frelsi nálega í öllum efnum, og það er 
sannfæring vor, að eigi hafi hagr hennar opt verið betri 
en nú, er á allt er litið ; það er sannfæring vor, að frelsið 
muni framvegis færa henni sælli og betri tíma, en þá, er 
liðnir eru yfir hana, en til þess að svo verði, þurfum vér 
að hugsa og breyta sem frjálsir ínenn. Hver fyrir sig 
þarf að hafa það hugfast, að hann með guðsótta, ráð- 
vendni og atorku í stöðu sinni á að stuðla að framför- 
um, heill og hamingju ættjarðar sinnar, en að guðleysi, 
dáðleysi og siðaspilling hvers einstaks tálmar framför- 
um þjóðfélagsins. Ef vér og niðjar vorir elskum þetta 
land og neytum krapta vorra því til gagns og framfara, 
þá mun drottinn farsæla þjóð vora, og ókomnar aldir 
verða henni lukkusælar, og með þeirri von viljum vér 
enda bæklíng þenna. 



Helztu ártöl. 



874. Ingólfr og Hjörleifr 
koma alfarið til 1 s- 
lands. 

930. Alþingi sett. 

103 o" jSöguöld landsins. 

965. Settir fjórðungsdóm- 
ar. 

981. JFríðrik byskup tekr 
að boða kristni. 

982. Eiríkr hinn rauði 
fann Grænland. 

986. Friðrik byskup fer af 
landi brott. 

997. Utkoma þangbrands. 
í Kristni í log tekin á 

iooo J al Þ in s L 

1UUU ’ Leifr hinn heppni 
fann Ameríku. 

1004. Settr fimmtardómr. 

1054. ísleifr Gizurarson 
kosinn til byskups í 
Skálholti. 

1097. Tíund í lög tekin. 

1105. Settr byskupsstóll að 
Hólum. 

1120. Hefst ritöld íslands. 

1133. Andlát Sæmundar 
prests hins fróða. 

1148. Andlát Ara prests 
hins fróða. 

1218-20. Snorri Sturluson 
í Norvegi. Hann lof- 



ar að fá íslendinga 
til að gjaldaNorvegs- 
konungi skatt. 

1230. Hefst Sturlungaöld. 

1235. Samningr Hákonar 
konungs við Sturlu 
Sighvatsson. 

1238. Örlygsstaðabardagi. 

1241. Yíg Snorra Sturlu- 
sonar. 

1256. Bændr í Norðlend- 
ingafjórðungi lieita 
Hákoni kon. skatt- 
gjaldi. _ ; , 

1258. Yíg þorgils skarða. 
Gizurþorvaldss. jarl. 

1262. Svarinn Hákoni kon- 
ungi skattr. 

1263. Andlát Hákonarkon- 

; ungs. 

1268. Andlát Gizurar þor- 
valdssonar. 

1275. Lögtekinn kristin- 
réttr Arna hyskups. 

1281. Jónsbók lögtekin. 

1297. Samningr um staða- 
mál niilli Eiríks kon- 
ungs og Arna bysk- 
ups. , 

1298. Andlát Arna byskups 
; porlákssonar. 

1306. Neitað á alþingi kröf- 
um Krók- Alfs. 



135 



1362. Bardagi á Grund í 
Byjafirði. FallSmiðs 
hirðstjóra Andréss. 
1388. ísland gengr ásamt 
Norvegi undir Dana- 
veldi. 

1402. Svarti dauði. 

1433. Dráp Jóns byskups 
Gerrekssonar. 

1467. Veginn Björn hirð- 
stjóri jporleifsson. 
1517. Hefst siðbótin á 
.þýzkalandi. 

1521. OgmundrPálss. verðr 
byskup í Skálholti. 
1524. Jón Arason verðr 
byskup á Hólum. 
1539. Gizur Binarsson kos- 
inn bysk. í Skálholti. 
Dráp Diðriks frá 
Minden. 

1541. Kristófer Hvítfeldr 

/ 

sendr til Islands. 
Kirkjuskipunin tek- 
in í lög fyrir Skál- 
holtsbyskupsdæmi. 
1548. Andlát Gizurar bysk- 
ups Einarssonar. 
1550.7. nóv. Líflát Jóns 
byskups Arasonar og 
sona hans. 

1551. Víg Kristjáns skrif- 
ara. Oddeyrardómr. 
Luterstrú lögtekin. 

1552. Settr skóli að Hólum. 

1553. Settrskólií Skálholti. 
1563. Settr24 mannadómr 

yfir dóma lögmanna. 



1564. Dæmdr stóri dómr. 

1581. Dæmdr vopnadómr. 

1602. Verzlun á ísl. leigð 
íbúum Kaupmanna- 
hafnar , Helsingja- 
eyrar og Málmeyjar. 

1619. Lagt lag á innlenda 
og útlenda vöru . [ur . 

1625. Hefjast galdrabrenn- 

1627. Andlát Guðbr. bysk- 
ups f>orlákss. Hern- 
aðr og rán Tyrkja. 

1555. Andlát Bjarnar á 
Skarðsá. 

1662. Friðriki konungi hin- 
um þrið j a svarinn 
trúnaðr í Kópavogi 
28. júlí. 

1674. Andlát Hallgr. Pétrs- 
sonar. 

1675. Andl.Brynjólfsbysk. 
Sveinssonar. 

1683. Stofnað landfógeta 
embætti. 

1684. Stofnað stiptsbefal- 
ingsmannsemb. Nýtt 
lag lagt á varning. 

1688. Stofnað amtmanns- 
embætti. Lögmönn- 
um boðið, að semja 
frumvarp til nýrrar 
lögbókar. 

1691. Fara dóm. fyrst fram 
undir þaki á alþingi. 

1702. Utanf. Lauritz Gott- 
rups. Lagt nýtt lag á 
varning . A rni M agn- 
ússon og Páll VídaJín 



136 



ferðast um landið 
1702—1714. 

1707. Gengr stóra bóla. 

1719. Andlát |>orm. Torfa- 
sonar. 

1720. Andlát Jóns byskups 
Yídalíns. 

1727. Andlát Páls Yídalíns. 

1728. Bruni ísl. skinnbóka 
og skjala í Kaupmh. 
Fæddr J ón Eiríksson . 

1730. Andl. Árna Magnúss. 

1749. Skuli Magnúss. verðr 
landfógeti. 

1752. Yerkstaðir settir í 
Eeykjavík. Eggert 
Olafsson og Bjarni 
Pálsson ferðast um 
ísland. 1752—1757. 

1760. Stofnað lándlæknis- 
embætti. Stofnaðliið 
ósýnilega félag. 

1761-1779. Ejárkláði gengr 
yfir landið. 

1770. Landinu skipt í 2 ömt. 
Settr stiptamtmaðr. 
Sett nefnd manna til 
þess að rannsaka hag 
landsins. 

1772. Niðrskurðr ( ' kláð- 
sjúku fé 1772—1779. 

1779. Stofna'c líð íslenzka 
Lærdómslistafélag. 

1783. Eldgos úr Skaptárj. 

1784-85. Mannfellir. 

1785. Seldar Skálhotsstóls- 
jarðir. Byskupsstóll 
og skóli fluttr til Ev. 



1786. Yerzlun á íslandi 
gefin laus við alla 
þegna Danakonungs. 

1787. Andlát Jóns Eiríkss. 

1794. Andlát Skúla Magn- 

ússonar. Landsupp- 
fræðingarfél. stofnað. 

1798. í síðasta sinn haldið 

• • 

alþingi við Oxará. 

1799. Lögð niðr prentsmið- 
ja að Hólum. 

1800. Alþingi afnumið með 
konungsboði. Lands- 
yfirréttr stofnaðr. 

1801. Skóliog byskupsstóll 
fluttr frá Hólmn. 

1805. Latínuskól. fluttr frá 
Eeykjav. til Bessast. 

1809. Tiltektir Jörgensens. 

1816. Stofnað Bibhufélagið 
og Bókmenntaf élagið . 

1843. Alþingi endrreist. 

1846. Eluttr latínuskólinn 
frá Bessastöðum til 
Eeykjavíkr. 

1847. Stofnaðr prestaskóli 
í Eeykjavík. 

1851. iþjóðfundr v 

1854. Verzlun á íslandi lát- 
in laus við allar þ j óðir . 

1856. Keinr upp fjárkláði. 

1871. Akveðin með lögum 
staða íslands í ríkinu . 

1872. Stofnað landshöfð- 
ingjadæmi. 

1874. þúsund ára hátíðin. 
Stjórnarskrá islands. 






iii inirTiii uniTiín i 



r ■' 
















